WELSH  NATIONAL  LIBRARY  OF  AMERICA 


at 


Brigham  Young  Universi+y 
Provo,  Utah 

In  Mertiory  of  JJavid  Williaras 
From  iirs*  Hazel  ẃoberts  Jacgues 


Call  Welsh 

No 781 

R51ilg 


BRIGHAM  YOUNG  UNIVERSITY 


3 1197  23717  5614 


])avirl  Willinms. 


oWw\  (fr 

GrR  A MIDE6  CERDDOEOL, 


YN  GYNWYSEDIG 


MEWN  TAIR  RHAN; 


SEF 

NODIANT,  CYNGHANEDD,  A CHYFANSODDIANT; 

YN  NGHYD  AG 

ATTODIAD, 


YN  CYNWYS 


GWERSI  ER  YMARFER  LLEISIO,  A THONAU 
MOESOL,  DIFYR,  AC  ADDYSGIADOL. 


GAN  D A V I D ROBERTS, 

CAE?R  EERLLAN,  BETHESDA, 


BALA ; 

ARGRAFFWYD  DROS  YR  AWDWR  GAN  G.  JONES. 


MLCCCXLVIII, 


RHAGYMADRODD, 


Cymerwyd  y gorchwyl  o gyfansoddi  y Gramadeg  Cerddorawl  hwn,  heb 
un  bwriad  i’w  gyhoeddi;  ond  i fod  yn  wersi  ysgrifenedig  i wahanol 
ddosbeirth  Cantorion  Bethesda;  ac  yn  y cyflwr  dywededig  y bu  y rhan 
fwyaf  o’r  penodau  am  flynyddau.  Cyhoeddwyd  ef  ar  gais  Cantorion 
Bethesda  a’r  cymydogaetliau,  yn  nghyd  ag  amrai  o weinidogion,  a chyf- 
eillion  cerddgar  ac  eiddgar  dros  leshad  y genedl.  Ni  fwriadwyd  am  i’r  oll 
fod  yn  wreiddiol,  ond  hyderir  fod  ein  cydgenedl  wedi  eu  llwyr  berswadio 
bellach,  nad  yw  cyhoeddiad  o’r  natur  i’w  ddymuno.  Amcanwyd  cyfleu 
egwyddoríon  Cerddoriaeth  yn  fyr,  eglur,  a chynwysfawr,  mewnffurfsyml 
u dirodres ; arferwyd  y geiriau  mwyaf  sathredig,  a gadawyd  y rhan  fwyaf 
o’r  enwau  perthynol  i’r  rhan  gyntaf,  yn  annghyfiaith,  er  mwyn  yr 
ieuengctyd.  Yn  yr  ail  ran,  eglurwyd  cyfansoddiad,  ffurfiad,  cyflead, 
defnyddiad,  ac  esiamplau  a rheolau  pob  cord  yn  ei  benod.  Yn  y drydedd 
ran,  eglurwyd  pynciau  cywreiniaf  ac  ardderchocaf  Cerddoriaeth,  y rhai  na 
chafwyd  un  eglurhad  arnynt  yn  yr  iaith  gymraeg  o’r  blaen. 


OL-YSGRIF. 

Ddarllenydd  liynaws ; — 

Wele  un  egniad  yn  ychwanegol  wedi  ei  wneud  er  mwyn  efryddion 
Cerddoriaeth;  gallesid  bod  yn  fanylach  mae’n  wir  trwy  chwyddo  y gwaith  • 
ond  credwyf  fod  yr  hyn  a eglurwyd  yn  ddigon,  gyd  ag  ymarferiad  a 
chwaeth,  i alluogi  y Cymro  uniaith  i gyfansoddi  cyfansoddiant  syml  a 
dyblyg,  yn  nghyd  a dilyniant,  ehediant,  ac  ehediant  dybJyg,  gydarhwydd- 
ineb. 

Cynghorem  gyfansoddwyr  ieuaingc  i beidio  ymwneud  dim  a chyfan- 
soddiant  caeth,  cyn  bod  yn  gyfarwydd  iawn  mewn  cyfansoddiant  syml. 


RHAN  I, 


PENNOD  I. 

Am  y Nodau  (Notes),  a’u  gwasanaeth . 

Arddangosir  pob  seiniau  cerddorawl,  yn  nghyd  a?u 
parhad,  drwy  arwyddion  priodol,  y rhai  a elwir  nodau 
(notes)]  ac  ysgrifenir  y nodau  hyny  ar  bump  o linellau 
cyfochrog,  y rhai  a elwir  staff ; fel  hyn, 

"T/  ij 


Gelwir  yr  isaf  o’r  llinellau  hyn  yn  gyntaf,  a?r  nesaf 
yn  ail,  &c., 

■■■  4-*= 

fel  hyn,  --  2— 

Gelwir  y gwagle  sydd  rhwng  y llinellau  yn  gyfryngau, 
a’r  cyfrwmg  isaf  a elwir  y cyntaf,  a’r  nesaf  yn  ail,  &c.  \ 

— 3 

fel  hyn,  . , , ~g~^~  ~ 


1 


2 


Gosodir  penau  y nodau  yn  y cyfryngau  yn  gystal  ag 
ar  y llinellau,  a gelwir  hwynt  yn  raddau  * felly  y mae 
naw  o raddau  yn  y stajff  ; sef  pum  llinell  a phedwar 
cyfrwng ; 

— — 

fel  hyn,  

Pan  fo  angen  am  ychwaneg  o leoedd  i nodau  na?r  naw 
uchod,  paratoir  hyny  drwy  ychwanegu  llinellau  byrion 
oddiar,  neu  odditan  y staffy  y rhai  a elwir,  llinellau 
ychwanegol. 


Llinellau  ych-  Llinellau  ych-  ~~ 

wanegol  oddi-  wanegol  oddi-  ^ 

ar  y staff  9 tan  y staff . ~-3^ 

Cyfrifir  y llinellau  ychwanegol  oddiar  y staff  i íÿnu, 
a?r  llinellau  ychwanegol  odditan  y staff  i lawr,  fel  y 
dengys  y ffigyrau.  Cyfrifir  y cyfryngau  ychwanegolyn 
ol  yr  un  drefn. 

Enwir  y llinellau  aJr  cyfryngau,  â’r  saith  lythyren,  A, 
B?  C,  E,  F,  G.  Y mae  eu  lleoedd  ar  y staff  yn  ym- 
díjibynu  ar  y clef  a ddefnyddir  yn  nechreu  y staff. 


PENNOD  II. 

Amy  Clefs  a?u  gwasanaeth. 

Y mae  tri  math  0 glefs , sef  G,  C;  F ; fel  hyn; 


CleJ'y  G,  neu’r  treble.  Clef  y C,  neu’r  teiior.  ClefF,  neu’r  bass. 


Gosodir  clef  y G;  neu7r  treble ? ar  yr  ail  linell ; 


3 


fel  hyn, 


Gosodir  clef  y C,  neu’r  tenor , ar  y bedwaredd  linell ; 
fel  hyn,  “ 


Gosodir  clefY , neu’r  bass,  ar  y hedwaredd  linell ; 

3E„ 


fel  hyn, 


EB 


Enwir  y nodau  gyda  clef  y treble ; 
"el  hyn, 


gabcdefg 


Ni  ddefnyddir  ond  saith  lythyren ; ond  ail  ddefnyddir 
hwy  yn  y drefn  a ganlyn ; 


i fynu 
fel  hyn, 


i lawr 


fel  hyn,  ÿ 


ii 


g ab c d efg  g f e d cb  a g 

Enwir  y nodau  gyda  clef  y tenor  ; 


fel  hyn, 


gabcdefg 
Enwir  y nodau  gyda  clef  y bass  ; 


fel  hyn, 


h4- 

— i 

-J-®- 

1' 

« 

-d  * 

zEfd 

gabcdefg 


4 


Arri  y clefs  anarferedig  yn  Brydain,  pa  rai  a ddefnyddir 
gan  wahanol  gerddorion,  mewn  gwalianoì  oesoedd,  a 
theyrnasoedd. 

Arferwy d clef  y treble  amser  yn  ol,  yn  Ffrainc  ar  y 
llinell  isaf; 


^ gabcdefg 

Arferir  clefj  tenor  ar  bedwar  o wahanol  leoedd.  1.  Ar 
y drydedd  linell ; 


Arferir  y clef  uchod  yn  Italy^  a Germany , yn  lle  clef 
y treble,  a galwant  ef  Soprano. 

3.  Ar  yr  ail  linell ; 


gabcdefg 

Arferir  y clef  uchod  yn  Italy  a Germanyj  fel  cydym- 
aith  i’r  ail,  galwant  ef  Mezzo  Soprano. 

4.  Arferir  ef  ar  y trydydcl  cyfrwng  mewn  amryw 
fanau,  gan  wahanol  awdwyr; 


gabcdefg 


2.  Ar  y llinell  isaf ; 


gabcdefg 


5 


fel  hyn, 


g a b c d e f g 

Arferir  clef  y bass  yn  Italy , ar  y drydedd  linell,  a 
galwant  ef  Baritono ; 


fel  hyn, 


gabcdefg 


PENNOD  III. 

Amy  Nodau,  (notes). 

Y mae  hyd?  neu  barhad  seiniau  cerddorawl  yn  ym- 
ddibynu  ar  ddull,  neu  lun  y gwahanol  nodau,  o ba  rai  y 
rnae  chwech  mewn  arferiad  cyííredin. 

Y cyntaf  yw  y Semibrere,  yr  hwn  -sydd  debyg  i7r 
llythyren  O wedi  ei  throi  ar  ei  hochr,  fel  hyn  o. 

Ystyrir  y nod  hwn?  megis  safon  i?r  lioll  nodau. 

Yrr  ail  yw  Minim,  yr  hwn  sydd  debyg  i Semibrere 
wedi  tynu  llinell  o’i  hochr,  fel  hyn  neu  ^j.  Ei  amser 
sydd  haner  cyhyd  a Semibrere. 

Y trydydd  y w Crotchet,  yr  hwn  sydd  nod  du?  a llinell 
wedi  ei  thynu  o’i  ochr,  fel  liyn  (®  neu  J.  Ei  amser  sydd 
\ cyhyd  a Minim,  \ Semibrere . 

Y pedwerydd  yw  Quaver,  yr  hwn  sydd  debyg  i’r 
Crotchet,  a bach  wrth  y llinell, 

fel  hyn,  £ neu  *]  neu  í®!*  11  eu 

Ei  amser  sydd  \ Crotchet,  J Minim,  J Semibrere. 

Y pumed  yw  Semiquaver,  yr  hwn  sydd  debyg  i 
Quaver,  a dau  fach  wrth  y llinell, 


6 


» 2 ©1 

® 5 

L neu  n neu  M 

neu  n 

5 • z 

Ei  amser  sydd  \ Quaver , \ Crotchet , J Minim, 
$emibreve. 

Y chweched  yw  Demisemiquaver,  yr  hwn  sydd  debyg 
i7r  Quaver,  a thri  bacli  wrth  y llinell, 

fel  hyn,  £ neu  í neu  neu  Jj 
Ei  amser  sydd  J Semiquaver,  \ Quaver,  J Crotcliet, 


Minim,  g1^  Semibreve. 

Ni  a ychwanegwn  daflen  er  egluro  cyfartaledd  y nodau. 


7 


Defnyddia  rhai  awdwyr,  nod  cyflymach  na  DemisemU 
quaver,  o?r  enw  Semidemisemiquaver9  yr  hwn  sydd  a 
phedwar  bach  wrtli  y llinell,  fel  hyn;  J Ei  amser  yw 
Ja  Semibreve.  K 

u* 

Arferai  yr  hynafiaid  dri  math  o nodau  liwy  eu  parhad 
nah*  Semibreve. 

Y cyntaf  y w Maxima,  yr  hwn  sydd  fel  hyn5  ^ Ei 
amser  sydd  gyfartal  i 8 Semibreve. 

Yr  ail  yw  Long , yr  hwn  sydd  fel  hyn;  Ei  amser 
sydd  gyfartal  i 4 Semibreve . 

Y trydydd  yw  Breve , yr  hwn  sydd  fel  hyn?  |[oj} 
Ei  amser  sydd  gyfartal  i 2 Semibreve. 


PENNOD  IY. 

Amy  Dot. 

Pan  ychwanegir  dot  . ar  ol  unrhyw  nod?  y mae  yu 
ychwanegu  at  y nod  hwnw,  haner  ei  amser  priodol. 
ESIAMPLAU. 

Y mae  semibreve  a dot , yn  gryfartal  i dri  minim  : — • 
Minim  a dot , sydd  gyfartal  i dri  crotchet ; — 


r- 


r r r 


Crotchet  a dot,  i dri  quaver  • — 

r 5 5* 

Quaver  a dot,  i dri  semiquaver ; — 

»•  m » • 

U e:  t:  t? 

Semiquaver  a i dri  demisemiquaver ; — 

r 55  5 


8 


DOTS  DWBL. 

Pan  ychwanegir  dots  dwbl  ar  ol  unrhyw  nod,  y mae 
yn  ychwanegu  at  y nod,  haner  a chwarter  amser  y nod7 
h.y.  tair  rhan  o bedair  o amser  priodol  y nod. 

ESIAMPLAU. 

Y mae  minim  a dot  dwbl^  yn  gyfartal  a minimn  crotchet , 
a quaver  • — 

r rrc 

Y mae  crotchet  a dot  dwbl,  yn  gyfartal  i crotchet , 
quaver 9 a semiquaver  • — 

r rte 


PENNOD  Y. 

Am  y Gorphwysnodau  (rests),  a(r  Bars. 

Y mae  gorphwysnod  priodol  yn  perthyn  i bob  nod?  a 
dylid  aros  mewn  distawrwydd,  pan  gyfarfyddom  a 
gorphwysnod,  cyhyd  ag  amser  y nod  perthynol  iddo. 

ESIAMPLAU. 

Semibreve  a‘i  Orphwysnod. 

ö — ~ — 


Defnyddir*y  gorphwysnod  hwn  er  llanw  har  yn  mhob 
amser  a modd. 


Minim  a‘i  Orphwysnod. 


9 


Yr  unig  wahaniaeth  sydd  rhwng  gorpliwysnod  semi - 
breve  a gorphwysnod  minim,  y w,  fod  y naill  odditan  y 
llinell,  a’r  llall  oddiar  y llinell. 

Crotchet  a’i  Orphwysnod. 

Quaver  a’i  Orphwysnod. 

=P= 

zzdz=z  z. 

Semiquaver  a’i  Orphwysnod. 

Demisemiquaver  a’i  Orphwysnod. 


Weithiau  defnyddir  dot  gyda’r  gorphwysnodau.  Yr 
un  yw  egwyddor  y dot  yn  mhob  lle. 


Am  y Bar  aW  'B&r-linellau . 

Y mae  tri  math  o’r  rhai  hyn,  sef  sengl,  dwbl,  a 
thriphlyg. 

Dyben  y ôar-linell  sengl,  yw  rhanu  y beroriaeth  yn 
rhanau  cyfartal,  er  cadw  amser  a threfn ; 

fel  hyn,  ; — 1 — — ~ " ~ : 


j5ar-linell  dwbl  sydd  fel  hyn,  

a ddefnyddir  ar  ddiwedd  rhan  gyf-  — 

lawn  o’r  geiriau.  Y mae  o’r  un  dyben  mewn  cerddor- 
iaeth,  ag  yw  diweddnod  mewn  darllenyddiaeth. 

jBar-linell  triphlyg  sydd  fel  hyn,  — 

ac  a ddefnyddir  ar  ddiwedd  y beror-  — 

iaeth. 


E 


2 


10 


Y bar  ydyw  yr  hyn  a fo  rhwng  y naill  bar- linell  a?r' 
bar-YmeM  nesaf. 


PENNOD  YI. 

Am  Amser. 

Amser  yw  mesuriad,  neu  barhad  seiniau  y nodau, 
Dosberthir  amser  i bump  o ddosbarthiadau,  sef  cyffredin, 
triphlyg?  cyfansawdd  cyffredin,  cyfansawdd  triphlyg,  a’r 
cyfansawdd  cyffredin  dwbl.  Sylwn  yn 

1.  Ar  yr  amser  cyffredin.  Cynwysa  yr  amser  liwn^ 
] semibreve,2minim , 4 crotchet,  8 quaver , \Q  semiquaver , 
32  demisemiquaver  (neu  nodau  cyfartal)  yn  y bar. 

Dosrenir  yr  amser  cyffredin  i dri  modd;  sef,  araf, 
cyffredin,  a chyflym.  Y mae  arwyddnod  priodol  i bob 
modd. 

Arwyddnod  y modd  Arwyddnod  y modd  Arwyddnod  y modd 
arafaf.  cyffredin.  cyflym. 

=3=  =$=  =$= 

Y mae  amser  priodol  yn  perthyn  i bob  un  o’r  moddau 
hyn.  Cenir  bar  o’r  modd  araf  yn  ysbaid  pedwar  tip 
cloch.  Cenir  bar  o’r  modd  cyffredin  yn  ysbaid  tri  tip 
cloch . Cenir  bar  o’r  modd  cyflym  yn  yspaid  dau  tip 
cloch. 

Pan  y mae  wedi  ei  ddodi  yn  nechreu  peroriaeth, 

un  minim  (neu  —4—  nodau  cyfartal)  sydd  yn  y bar,  a 
dylid  rhoddi  amser  semibreve  o’r  modd  cyflym,  ar  minim 
o’r  modd  hwn. 

Y mae  eithriadau  i’r  rheolau  uchod  o amser.  Y mae 
style  tonau,  a natur  geiriau.  weithiau  yn  peri  cyflymder, 
dro  arall,  araíẁch. 


11 


2.  Amser  triphlyg . Amser  triphlyg  a fesurir  a’r 

ffigyr  3.  Dosrenir  yr  amser  hwn  i dri  modd,  ac  adna- 
byddir  hwynt  wrth  y ffigyrau  |, 

Y cyntaf  y w §.  Cynwysa  bar  yn  y modd  hwn  dri 
minim  (neu  nodau  cyfartal),  fel  hyn, 

Cenir  bar  yn  y modd  hwn  mewn 
ysbaid  pedwar  tip  cloch. 

Yr  ail  yw  |.  Cynwysa  bar  yn 
crotchet  (neu  nodau  cyfartal),  fel  hyn, 

Cenir  bar  yn  y modd  hwn  mewn 
ysbaid  tri  tip  cloch. 


1 


modd  hwn  dri 


~U 


Y trydydd  yw  §.  Cynwysa  bar  yìi  y modd  hwn  dri 
quaver  (neu  nodau  cyfartal),  fel  hyn, 

Cenir  bar  o’r  modd  hwn  mewn  ys- 
haid  dau  tip  cloch. 

3.  Amser  cyfansawdd.  Ffuríìr  yr  amserau  cyfan- 
sawdd  o7r  amserau  a enwyd.  Deillia  yr  amser  cyfan- 
sawdd  cyífredin  o‘r  amser  cytfredin,  â’r  amsercyfansawdd 
triphlyg,  o’r  amser  triphlyg.  Yr  amser  cyffredin  cyfan- 
awdd  a fesurir  a?r  ffigyr  6.  Dosrenir  yr  amser  hwn  i ddau 
fodd,  ac  adnabyddir  hwynt  wrth  y ffigyrau 

Y cyntaf  yw  |.  Cynwysa  bar  yn  y modd  hwn  chwe’ 
crotchet  (neu  nodau  cyfartal).  Ffuríir  y modd  hwn  o’r 
amser  cyffredin,  drwy  ycliwanegu  dots  at  y nodau  $ 
fel  hyn, 


O’r  Cyffredin  y ffuríir  y Cyfansawdd. 


EE 


■a — 


fl 

ry— 

— Ar-  & 

--e 

^rrrrrr 


Yr  ail  yw  §.  Cynwysa  bar  yn  y modd  hwn  chwe’ 
quaver  (neu  nodau  cyfartal).  Ffuríir  y modd  hwn  o’r 
amser  J,  drwy  ychwanegu  dots  at  y nodau ; fel  hyft, 


12 


O hwn  y ffurfìr  hwn. 


4.  Amser  cyfansawdd  triphlyg.  Amser  cyfansawdd 
triphlyg  a fesurir  â?r  ffìgyr  9.  Dosrenir  yr  amser  hwn  i 
dri  modd,  ac  adnabyddir  hwynt  wrth  y ffigyrau  §,  $j. 

Y cyntaf  yw  Cynwysa  har  yn  y modd  hwn  naw 
crotchet  (neu  nodau  cyfartal),  Ffurfir  y modd  hwn  o’r 
amser  triphlyg  drwy  ychwanegu  dots  at  y nodau; 
fel  hyn, 

O hwn  y ffurfir  hwn. 


Yr  ail  yw  g.  Cynwysa  har  yn  y niodd  hwn  naw 
quaver  (neu  nodau  cyfartal).  Ffurfir  y modd  liwn  o?r 
amser  triphlyg  |,  drwy  ychwanegu  dots  at  y nodau; 
fel  hyn, 

O hwn  y ffurfir  hwn. 


Y trydydd  yw  ^6.  Cynwysa  har  yn  y modd  hwn  naw 
semiqvuver  (neu  nodau  cyfartal).  Ffurfir  y modd  hwn 
o?r  amser  triphlyg  §,  drwy  ychwanegu  dots  at  y nodau; 
fel  hyn, 


O hwn  y ffurfir  hwn. 


13 


5.  Amser  cyfansawdd  cyffredin  dwbl.  Amser  cyfan- 
sawdd  cyffredin  dwbl  a fesurir  â?r  ffigyr  12.  Dosrenir 
yr  amser  i ddau  fodd,  ac  adnabyddir  hwynt  wrth  y 
ffigyrau  ^2,  \%. 

Y cyntaf  yw  ^2.  Cynwysa  bar  yn  y modd  hwn 
ddeuddeg  quaver  (neu  nodau  cyfartal).  Ffurfìr  y modd 
hwn  o’r  amser  cy  ffredin,  drwy  ychwanegu  dots  at  y nodau ; 
fel  hyn, 

O hwn  y ffurfir  hwn. 


1ÍÌ  1 1 1 1 

1 

1 

- — J- — & 

— 

Yr  ail  yw  Cynwysa  bar  yn  y modd  hwn  ddeuddeg 
semiquaver . Ffurfir  y modd  hwn  o’r  amser  drwy* 
ychwanegu  dots  at  y nodau ; fel  hyn, 


O hwn  y ffurfír  hwn. 


mmc 


PEN.  YII. 

Am  gadw  Amser. 

Un  o bethau  pwysicaf  cerddoriaeth  yw  cadw  amser 
cywir  a rheolaidd;  ac  fel  cymorth  i ddysgu  cadw  yr 
amser,  dylid  ysgogi  y llaw,  neu’r  troed,  i fynu  ac  i lawr 
drwy  symudiadau  cyfartal.  Nid  yw  o bwys  pa  ddull  a 
gymerir  i gadw  amser;  y pwnc  yw  cael  symudiadau 
cymesur.  Ond  dylid  gochel  pob  math  o ystumiau  an- 
weddus,  am  fod  yr  ysgogiad  lleiaf  yn  ddigon.  Y drefn 


14 


oreu?wedi  dyfod  yn  gyfarwydd  yn  yramser,  yw,  ei  gadw, 
neu  ei  guro  yn  y meddwl,  ac  yna  ni  raid  wrtn  ysgogiad 
llaw  na  throed.  Dyben  curo,  neu  gyfrif  amser  ydyw, 
rhanu  y bar  yn  rhanau  cyfartal. 

Ehenir  yr  amser  cyfíredin  ì ddwy,  neu  bedair  rhan 
gyfartai,  a’r  amser  triphlyg  i dair  rhan  gyfartal. 
Arwydda  y llythyren  L ysgogiad  y llaw  neu?r  troed  i 
lawr,  a?r  llythyren  F i fynu. 

ESIAMPLAU. 

Pan  y byddo  yr  amser  cyffredin  yn  cynwys  dau 
minim  yn  y bar,  y dull  mwyaf  manteisiol  yw  ysgogi  y 
llaw  neu;r  troed  unwaith  i lawr,  ac  unwaith  i fynu ; sef 
disgyn  ar  y rhan  gyntaf  o?r  bar,  ac  esgyn  ar  yr  ail. 
Dengys  y ffigyrau  y drefn  o gyfrif  yr  amser. 

Rhif.  1234  1234  1234  1234  1234 


q 

/ tt.  /i 

C2 

ÍC\ 

CÀ 

\) 

cí 

t) 

r 

f 1 

Curer  1,  f,  1,  f,  1,  f,  1,  f,  1,  f. 


Pan  y mae  yr  amser  cyffredin  yn  cynwys  pedwar 
crotchet  yn  y bar,  y dull  mwyaf  manteisiol  yw  ysgogi  y 
llaw  neu’r  troed  ddwywaith  i iawr,  a dwy waith  i fynu  ; 
sef  i lawr  ar  y crotchet  cyntaf,  i fynu  ar  yr  ail,  i lawr  ar 
y trydydd,  ac  i fynu  ar  y pedwarydd  ; fel  hyn, 


Rhif.  1234  12  3 4 1234  1,234 

! . ! I - 


Curer  1,  f,  1,  í;  l,f,l,f,  l,f,l,f. 


Perthyna  y sylwadau  hyn  i bob  llais  yn  ddiwahaniaeth 
yn  yr  amser  cyffredin,  ond  yr  amser  |,  ac  y mae  hwn  yn 


15 


gwbl  o’r  un  natur,  ond  yn  unig  nad  yw  cynwysiad  y bar 
o?r  un  faint.  Pan  y mae  yr  amser  yn  cynwys  dau 
crotchet  yn  y bar , y dull  mwyaf  manteisiol  y w ysgogi  y 
llaw  neu’r  troed  unwaith  i lawr,  ac  unwaith  i íýnu ; sef  i 
lawr  ar  y rhan  gyntaf,  ac  i fynu  ar  yr  ail ; fel  hyn, 


Rhif.  12  12  12  12  12  121,2  12 

I , I I «j-  4 


•dtä 


I J J 


h=é 


Curer  1,  f,  1,  f,  1,  f,  1,  f,  1,  f,  1,  f,  1,  f,  1,  f. 


Pan  y mae  yr  amser  | yn  cynwys  pedwar  quaver  yn  y 
bar , y dull  mwyaf  manteisiol  yw  ysgogi  y llaw  neu?r 
troed  ddwy waith  i lawr,  a dwy waith  i fynu ; sef  i lawr  ar 
y quaver  cyntaf,  i fynu  ar  yr  ail,  i lawrr  ar  y trydydd,  ac 
i fynu  ar  y pedwarydd ; fel  hyn, 


Rhif.  123  4 

1234 

1234 

11 

1,2.34 

Ŵ « g B 

r.  . 

* 

II_Ŵ6  . 

íAs  /t 

P Lr 

> Y\  l 

I 1 V 

Ur  L? 

f lf  r*  ■ 

r \r\f 

Lr  L r L?  ' 

r \s 

Í7 

Curer  1 

f 1 f 
> 1 ) b b 

\ f,  i,  f, 

f r'  r 

l,f,l,f. 

l,f,l,f. 

ESIAMPLAU  YN  YR  AMSER  TRIPHLYG. 

Phenir  yr  amser  triphlyg  i dair  rhan  gyfartal.  Wrth 
guro  yr  amser,  y mae’r  llaw,  neu’r  troed  yn  disgyn  ar  y 
rhanau  cyntaf,  a’r  ail,  ac  yn  esgyn  ar  y drydedd  ran. 


Rhif.  12  3 123  12  3 123  123 


ifc 


S23 


321 


Hr 


Curer  1,1,  f,  1,1,  f,  1,  1,  f,  1,  1,  f,  1,  1,  f. 


16 

Hhif.  1 2 â 123  123  12  3 123 


Hhif.  1 23  45  6 123456  12  3 456  123456 


r 

ir 

•- 

4 Ä 

À 

■ 

• 

CJ-, 

V 

R /i 

w r 

! 

1 

— ! 

i 

Curer  1,  f,  1,  f,  1,  f,  1,  f. 
Rhif.  1234  56  123123  1 23  12  3 123456 


— 

1? TJ 

s*  ® * i 

o 3 

3 

m 

\ o 

i 1 \r 

J 

I 

.... 

\ 

p-  n 

r Ì7 > *rr 



r 

L- 

Curer  1,  f,  1,  f,  1,  1,  f. 


ESIAMPLAU  YN  YR  AMSER  CYFANSAWDD  TRIPHLYG. 

Hhif.  12  3 456  789  1234567  8 9 123456789 


• CS  m <Zs 

^r^FFp 

B~ 

•J 

— f==r 

L-l  4—: 

Curer  1,  1,  f,  1,  1,  f?  h ^ f- 

Hhif.  123  456  789  12345  6 789 


äfçí-£=f 

9 p — tjU® 

1— 4H 

H 

Curer  1, 

l,  f, 

— Û= 
1, 

i, 

~J 

f. 

17 


Rhif.  12  3 456  789  12  3 456  789 


ì — rr  ri 

: P 

5"  i*' 

^ a *r  nr  - i/  m r r 

Curer  1,  1,  f,  1,  1,  f. 


ESIAMPLAU  YN  YR  AMSER  C YFAN SAWDD  CYFFREDIN 
DWBL. 


Rhif.  123  456  789101112  123  456  789101112 


Curer  1,  f,  1,  f,  1,  f,  1,  f,  f. 

Rhif.  123  456  789  101112  123  456789101112 


Curer  1,  f,  1,  f,  1,  f,  1,  f. 


Perthyna  y sylwadau  hyn  i bob  llais  yn  ddiwahaniaeth. 
Wrth  gadw  amser,  dylid  gochel  gormod  cyflymder,  a 
gormod  arafwch ; o blegid  y mae  y naill  eithafnod  mor 
feius  a?r  llall. 


PEN.  VIII. 

Am  Don,  Haner  ton , Sharp,  Flat,  Naturiol,  yn 
nghyd  a’r  Arwyddnodau . 

Gelwir  y nodau  a ddynodir  â?r  llythyrenau  A,  B,  C, 
D,  E,  F,  G,  yn  nodau  naturiol,  er  eu  gwahaniaethu 
oddiwrth  y nodau  a ddynodir  gyda  Sharp,  neu  Flat, 
megis  A ü,  D b,  &c, 

3 


18 


Tôn  a haner  tôn,  y w y pellder  ( distance ) sydd  rhwng 
y nodau  a'u  gilydd. 

ESIAMPL. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 1 1 1 1 1 1 — | 

c d e f g a b c 

Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  nad  yw  y pellder  sydd 
rhwng  y 3 a’r  4,  y 7 a?r  8,  ond  haner  cymaint  ag  eraill : 
gelwir  y rhai  lleiaf  haner  tonau,  a?r  rhai  mwyaf  a elwÌF, 
tonau ; felly  gwelwn  fod  pump  o donau,  a dwy  o haner 
tonau  naturiol. 

Sharp  ft. 

Gwasanaeth  y Jf  yw  codi  y nôd  haner  tôn  yn  uwch 
na’i  sefyllfa  naturiol.  Pan  ddefnyddir  ef  ar  ddechreu 
peroriaeth,  y mae  yn  eodi  haner  tôn  ar  yr  holl  nodau  a fo 
ar  yr  un  llinell,  neu  gyfrwng  ag  ef.  Ond  pan  ddefnyddir 
ef  mewn  unrhyw  le  arall  ar  y beroriaeth,  gelwir  ef,  Jf 
damweiniol,  ac  nid  y w yn  efteithio  ond  yn  y bar  hwnw 
yn  unig. 

Flat  b. 

Gwasanaeth  y b y w gostwng  haner  tôn  ar  y nôd  yn 
îs  na’i  sefyllfa  naturiol.  Pan  ddefnyddir  ef  yn  nechreu 
peroriaeth,  y mae  yn  gostwng  haner  tôn  ar  yr  holl  nodau 
a fyddo  ar  yr  un  llinell,  neu  gyfrwng  ag  ef.  Ond  pan 
ddefnyddir  ef  mewn  lle  arall  yn  y beroriaeth,  gelwir  ef 
b damweiniol,  ac  nid  yw  yn  effeithio  ond  o fewn  y bar 
hwnw  yn  unig. 

Naturiol  t\. 

Gwasanaeth  y ì\  y w tynu  eftaith  y Sharp  a*r  Flat,  a 
thrwy  hyny,  adferu  y nôd,  neu  y nodau,  i;w  sefyllfa 
naturiol. 


19 


Sharp  dwbl  +. 

Gwasanaeth  y + yw  codi  y nôd  ddwy  haner  tôn, 

C sharp  ddwbl. 

~~±p : 

Flat  dwbl  btz« 

Gwasanaeth  y bb  yw  gostwng  y nôd  ddwy  haner  tôn. 

B flat  ddwbl, 

Pause  *\. 

Pan  ddefnyddir  y uwchben  unrhyw  nôd,  neu 
orphwysnod,  dylid  aros  mwy  na’r  amser  priodol  arnynt; 
gellir  gorphwys  yn  y lle  ar  amgylchiadau,  os  bydd  hyny 
i?w  ddymuno. 

Repeat ://: 

Arwydda  y ://:  y dylid  ail  ganu  rhyw  air  neu  eiriau. 

Slur  ^ ^ 

Arwydda  y ^ ^ y dylid  canu  y nodau  a fyddo  oddi* 
tano  ar  un  sill. 


ESIAMPL, 


ÿ U CV" 

— p- 

"* 

* 

— |-V^\ 

(*\  9 U 

A.1 

H-E-H 

Mae’r  Iachawd....wr....iaeth  fel  y mor. 

JRepeats  Cerddorawl. 


C; A- 

• 

:D 4- 

... , 

• 

Y mae  y naill  a7r  llall  o’r  arwyddion  hyn  yn  arwyddo 
y dylid  ail  ganu. 


20 

PEN.  IX. 

Am  y Graddfaàu  (Scales),  a?r  Cyfryngau . 

Wrth  raddfa  y meddylir  esgyniad  neu  ddisgyniad 
graddol  drwy  y seiniau,  o unrhyw  nôd  flw  wythfed.  Y 
mae  tair  math  o scales  ; sef  y diatonic , chromatic,  a?r 
enharmonic . 

Wrth  raddfa  diatonic  y meddylir  y raddfa  naturiol. 
Gelwir  hi  yn  naturiol,  am  fod  y llais  dynol  yn  seinio  y 
tonau  a’r  haner  tonau  yn  eu  lleoedd,  yn  naturiol. 

Cynwysa  y raddfa  hon,  saith  o wahanol  seiniau ; sef 
pump  o donau  a dwy  o haner  tonau. 


ESIAMPL. 

Haner  Haner  Haner  Haner 

tôn.  tôn.  tôn.  tôn.  * 


rT 

■— ‘ ' 

cs 

rẅ 

=:rì 

•J  - À • 

-J- 

J-Jj 

L1f — f 

1 2345678  87654321 


Gwelwn  mai  yn  y cy wair  mwyaf  y mae  y raddfa  natur- 
iol ; gan  hyny,  nid  ellir  gyda  phriodoldeb,  alw  y cywair 
lleiaf  yn  naturiol,  am  na  ellir  ei  chyflawni  na?i  chwblhau 
heb  gynhorthwy  celfyddyd. 

Y mae  y gwahaniaeth  sydd  rhwng  y cywair  mwyaf 
a’r  cywair  lleiaf  yn  ddirfawr.  Ond  yr  hyn  sydd  yn  ei 
achosi  y w y gwahaniaeth  sydd  yn  sefyllfa  yr  haner  tonau. 
Y mae  yr  haner  tonau  yn  y cywair  mwyaf  bob  amser* 
rhwng  y 3 a’r  4,  a rhwng  y 7 a?r  8.  Y maentrhwng  yr 
2 a’r  3,  a rhwng  y 5 a’r  6 , yn  y cywair  lleiaf. 

ESIAMPL. 


6 5 4 3 2 1 


1 2 3 4 5 6 


21 


Ond  pan  fyddom  yn  esgyn  drwy  y seithfed  i’r  wy  thfed, 
rhaid  symud  yr  haner  tôn  o fod  rhwng  y 5 a?r  6,  a7i  gosod 
rhwng  y 7 .a’r  8 ; o blegid  na  dderbynia  y glust  yr  8fed 
megis  cyweirnod,  heb  i?r  7fed  fod  o fewn  haner  tôn  i7r 
8fed,  neu7r  cy weirnod. 

ESIAMPL. 


12345  6 78 


Dyben  y ar  y 6ed,  yw  ífurfio  tôn  gyfan  rhwng  y 
5eda?r  6ed;  drwy  hyny  mae  yn  dyfodyn  raddfa  reolaidd, 
sef  punip  o donau,  a dwy  lianer  tôn.  Oddiwrth  yr 
esiampl  uchod,  gwelwn  fod  yr  haner  tonau  wrth  esgyn, 
rhwng  yr  2il  a?r  3ydd,  a rhwng  y 7fed  a7r  8fed.  Ond 
wrth  ddisgyn,  y mae  yr  haner  tonau  rhwng  y 6ed  a?r  5ed, 
a rhwng  y 3ydd  a?r  2il.  Derbynia  y glust  y cywair  wrth 
ddisgyn,  heb  sharp  na fiat . 

ESIAMPL. 


8 7 6 5 4 3 2 1 
Am  y JRaddfa  Chromatic. 

Weithiau  gelwir  y raddfa  hon  yn  raddfa  gelfyddydawl, 
am  ei  bod  yn  cael  ei  ffurfio  trwy  ry m celfyddyd.  Gelwir 
hi  hefyd  yn  raddfa  haner  tonawl,  am  ei  bod  yn  gynwys- 
edig  o haner  tonau  yn  unig. 


ESIAMPLATJ. 


L H » í 

^lînFF 

J-ö-J- 

Ehif  yr  haner  j 2 

tonau. 

íi* 

3 

• 

4 5 

i 6 7 

8 9 10  11  12 

22 


/f  p 

» - jy® 

L 

^rTrî-T 

-1)— 

«7 

_f  ItL! 

Khif  yr  haner  1 2 3 4 S • 6 7 8 9 10  ll  12 

tonau. 

N i arferir  y raddfa  hon  wrthi  ei  hun  fel  y raddfa  natur- 
iol ; ond  y mae  o?r  pwys  mwyaf  eu  deall,  er  paratoi  at 
ddeall  trawsddodiad  a thrawsgyweiriad. 

Am  y Raddfa  Enharmonic. 

Gelwir  hon  yn  raddfa  chwartertonawl-  Nid  yw'  y 
raddfa  lion  yn  arferedig  mewn  peroriaethau  cysegredig,  ac 
nid  all  yr  organ  wahaniaethu  yn  y cyfryngau  D ft  ac  E b ; 
ond  pan  ymaflo  llaw  y cywrain  yn  y Bass  ofViolin ; ceir 
fod  y gwahaniaeth  sydd  rhyngddynt  yn  agos  i chwarter 
ton. 


Am  y Cyfryngau  (Interyals). 

Y mae  o’r  pwys  mwyaf  i ddeall  y cyfryngau  yn  dda, 
yn  neillduol  cyn  ymwneud  dim  a chynghanedd.  Wrth 
gyfrwng  y meddylir  y pellder  ( distance ) a fo  rhwng  dau 
nod,  neu  ddwy  sain.  Wrth  fesur  cyfrwng,  rhaid 
cymeryd  y ddau  eithafnod  i mewn,  sef  y nod  cyntaf  a?r 
diweddaf ; er  esiampl,  y mae  y cyfrwng  sydd  o C i E, 
yn  gyfrwng  tri?  felly  gwelwn  fod  raid  cyfrif  C yn  gyntaf, 
D yn  ail,  ac  E yn  drydydd.  Y mae  deuddeg  o wahanol 
gyfryngau  i?w  cael  yn  naturiol,  hyny  yw,  heb  gymorth 
sharp  na  flat . 

Y eyfrwng  cyntaf  y w yr  eilfed  lleiaf,  neu  haner  tôn ; 
y mae  ei  sefyllfa  rhwng  y 3ydd  a?r  4ydd,  a rhwng  y 7fed 
a?r  8fed?  yn  mhob  cyweirnod.  Sylwer,  yn  y cywair 
mwyaf  yr  ymdrinir  a?r  cyfryngau 


ESIAMPL. 


Un  haner  tôn. 


Yr  ail  gyfrwng  ywr  yr  eilfed  mwyaf,  tôn.  Cynwysa  y 
cyfrwng  hwn  ddwy  haner  tôn ; y mae  ei  sefyllfa  mewn 
pump  o wahanol  leoedd  ; sef  rhwng  y laf  a’r  2il,  rliwng 
yr  2il  a’r  3ydd,  rhwng  y 4vdd  a’r  5ed?  rhwng  y 5ed  a’r 
6ed?  a rhwng  y 6ed  a’r  7fed. 

ESIAMPL. 


Dwy  o haner  tonau. 


Y trydydd  cyfrwng  yw  y trydydd  lleiaf,  tôn  a haner 
tôn.  Cynwysa  y cyfrwng  hwn  dair  haner  tôn.  Y mae 
ei  sefyllfa  mewn  pedwar  o wahanol  leoedd ; sef  rhwng  yr 
2il  a?r  4ydd,  rhwng  y 3ydd  a’r  5ed,  rhwng  y 6ed  arr 
8fed,  a rhwng  y 7fed  a’r  2fed  uwrchlaw.* 

ESIAMPL. 


Tair  o haner  tonau. 


Y pedwarydd  cyfrwng  ywytrydydd  mwyaf;  cynwysa 
hwn  bedair  o haner  tonau.  Y mae  ei  sefyllfa  niewn  tri 
o wahanol  leoedd ; sef  rhwng  y laf  a’r  3ydd,  rhwng  y 
4ydd  a’r  6ed,  a rhwng  y 5ed  a’r  7fed. 

* Ystyrir  y 9fed  fel  yr2fed  uwchlaw,  a’r  lOfed  fel  y 3ydd  uwchlaw,  &c., 
ni  chyfrifir  yr  wython. 


24 


ESIAMPL. 


Pedair  o haner  tonau. 


Y pumed  cyfrwng  yw  y pedwarydd  períîaith;  cynwysa 
hwn  bump  o haner  tonau.  Y mae  ei  sefyllfa  mewn 
chwech  o wahanol  leoedd ; sef  rhwng  y laf  a’r  4ydd, 
rhwng  yr  2fed  a?r  5ed,  rhwng  y 3ydd  a’r  6ed,  rhwng  y 
5ed  a?r  8fed,  rhwng  y 6ed  a’r  2fed  uwchlaw,  a rhwng 
y 7fed  a’r  3ydd  uwchlaw. 


ESIAMPL. 


Pump  o haner  tonau. 


Y chweched  cyfrwng  y w y pedwarydd  mwyaf ; cyn- 
wysa  chwech  o haner  tonau.  Y mae  ei  sefyllfa  rhwrng  y 
4ydd  a’r  7fed. 


ESIAMPL. 


Chwech  o haner  tonau. 


Y seithfed  cyfrwng  y w y pumed  lleiaf ; cynwysa  y cyf- 
rwng  hwn  chwech  o haner  tonau.  Y mae  ei  sefyllfa 
rhwng  y 7fed  a’r  4ydd. 

ESIAMPL. 

Chwech  o haner  tonau. 


25 


Yr  wythfed  cyfrwng  yw  y pumed  perífaitli;  cynwysa 
saith  o haner  tonau.  Y mae  ei  sefyllfa  mewn  chwech  o 
wahanol  leoedd  ; sef  rhwng  y laf  a’r  5ed?  rhwng  yr  2fed 
a’r  6ed?  rhwng  y 3ydd  a?r  7fed,  rhwng  y 4ydd  a?r  8fed, 
rhwng  y 5ed  a’r  2fed  uwchlaw,  a rhwng  y 6ed  aJr  3ydd 
uwchlaw. 

ESIAMPL. 

Saith  o haner  tonau. 


4 

P- 

2E 

ŵ 

— J- 

-• — 

— (_ 

ft 

• 

-J — é 

H 

9' 

Y nawfed  cyfrwng  yw  y chweched  lleiaf;  cynwysa 
wyth  o haner  tonau.  Y mae  ei  sefyllfa  mewn  tri  o 
wahanol  leoedd ; sef  rhwng  y 3ydd  a’r  8fed,  rhwng  y 
6ed  a’r  4ydd  uwcìilaw,  a rhwng  y 7fed  a*r  öeduwchlaw, 

ESIAMPL. 


Wyth  o haner  tonau. 


Y degfed  cyfrwng  yw  y chweched  mwyaf ; cynwysa 
naw  o haner  tonau.  Y mae  ei  sefyllfa  mewn  pedwar  o 
walianol  leoedd  ; sef  rhwng  y laf  a’r  6ed,  rhwng  yr  2fed 
a’r  7fed,  rhwng  y 4ydd  aJr  2fed  uwchlaw,  a rhwng  y 5ed 
a’r  3ydd  uwchlaw. 


ESIAMPL. 

Naw  o haner  tonau. 


-tf 

! ^ 

' T~ 

' | -® 

. J 

fts  J 4 . 

J 

m 

p_j 

« L . 

4 


26 


Yr  unfed  cyfrwng  ar  ddeg  yw  y seithfed  lleiaf ; cynwysa 
ddeg  o haner  tonau.  Y mae  ei  sefyllfa  mewn  pump  o 
wahanol  leoedd  ; sef  rhwng  yr  2fed  a'r  8fed,  rhwng  y 
3ydd  a'r  2fed  uwchlaw,  rhwng  y 5ed  a’r  4ydd  uwchlaw, 
rhwng  y 6ed  a’r  5ed  uwchlaw,  a rhwng  y 7fed  a’r  6ed 
uwchlaw. 


ESIAMPL. 


Deg  o haner  tonau. 


Y deuddegfed  cyfrwng  yw  y seithfed  mwyaf,  neu7r 
nôd  arweiniol ; cynwysa  un  ar  ddeg  o haner  tonau.  Y 
mae  ei  sefyllfa  mewn  dau  o wahanol  leoedd  ; sef  rhwng  y 
laf  a?r  7fed,  a rhwng  y 4ydd  a?r  3ydd  uwchlaw. 

ESIAMPL. 


Un  ar  ddeg  a haner  tonau. 


Cynwysa  yr  wython  ( octave ) ddeuddeg  o haner  tonau. 
Ond  mewn  gwirionedd,  nid  yw  yr  wythfed  amgen  nag 
ailadroddiad  o?r  cyntaf. 


Amy  Cyfnjnyau  annaturiol. 

Ffurfir  y rhai  hyn  wrth  ranu  tonau  yn  haner  tonau, 
drwy  gymorth  sharp  neu  flat.  Rhoddwn  ychydig 


27 


esíamplau  cr  egluro  natur  y cyfryugau  hyn  ; gan  liyderu, 
os  sylwer  arnynt  gyda  manylrwydd,  y bydd  i’r  darllen  - 
ydd  eu  hahnabod  yn  mhob  lle  y digwyddont. 

1.  Y gwahanol  eiliau  ( seconds ). 


Rhif  yr  lianer  tonau,  1 


2fed  lleiaf,  2fed  mwyaf,  2fed  gorfwyaf.* 

2.  Y gwahanol  drydyddau  ( thirds ). 


Rhif  yr  £ tonau,  2 3 4 5 


1 1 

i 

1 JM 

— 

3ydd  gorleiaf,  3ydd  lleiaf,  3ydd  mwyaf,  3ydd  gorfwyaf. 


3.  Y gwahanol  bedwaryddau  (fourths ). 

Rhif  yr  haner  tonau,  4 5 6 


: 

! M . 

-4 

4 

4ydd  gorleiaf,  4ydd  perffaith,  4ydd  gorfwyaf 

4.  Y gwahanol  bumpau  (fifths). 

Rhif  yr  haner  tonau,  6 7 8 


5ed  lleiaf,  5ed  perffaith,  5ed  gorfwyaf. 

*Gor  extreme , gorfwyaf,  hyny  yw,  mwy  na’r  mwyaf;  gorleiaf,  llai  na’r 
lleiaf. 


28 


5.  Y gwahanol  chwechau  (sixths). 

Rhifyr  £ tonau,  7 8 9 10 


6ed  gorleiaf,  6ed  Ueiaf,  6ed  mwyaf,  6ed  gorfwyaf. 


6.  Y gwahanol  seithau  ( sevenths ). 

Rhif  yr  haner  tonau,  9 10  11 


wä 

(9 

I 

® — 

i 

® — 

- 

\A 

-9 

\A 

7fed  gorleiaf,  7fed  lleiaf,  7fed  mwyaf. 


7.  Yr  wython  ( octave ). 

Rhif  yr  haner  tonau,  12. 


Sylwer,  nid  yw  yr  holl  gyfryngau  sydd  yn  cynwys  yr 
un  nifer  o haner  tonau,  iJw  hystyried  yr  unrhyw  sain  ; er 
esiampl,  nid  yw  yr  2fed  gorfwyaf  a*r  3ydd  lleiaf,  iV 
hystyried  yr  un  sain,  er  eu  bod  yn  cynwysa  yr  un  nifer  o 
haner  tonau.  Mewn  cynghanedd,  ystyrir  y 3ydd  lleiaf 
yn  gydsain,  ond  cyfrifìryr  2fed  gorfwyaf  ynannghydsain. 


Am  y Gwrthddull  (Inyersion). 

Gwrthddullio  unrhy w gyfrwng  y w codi  y nôd  isaf  wy th 
yn  uwch.  Trwy  wrthddull  y mae 


29 


Pob  2fed  yn  dod  yn  7fed, 

Pob  3ydd  yn  dod  yn  6ed? 

Pob  4ydd  yn  dod  yn  òed, 

Pob  òed  yn  dod  yn  4ydd? 

Pob  6ed  yn  dod  yn  3ydd? 

Pob  7fed  yn  dod  yn  2fed, 

A(r  8fed,  octave , yn  unsain. 

ESIAMPL, 

Cyfrwng  y 3ydd,  trwy  wrthddull,  yn  dod  yn  6ed. 


Trwy  wrthddull  hefyd  y mae 

Pob  cyfrwng  gorleiaf  yn  dod  yn  orfwyaf, 
Pob  cyfrwng  lleiaf  yn  dod  yn  fwyaf, 
Pob  cyfrwng  mwyaf  yn  dod  yn  lleiaf, 
Pob  cyfrwng  gorfwyaf  yn  dod  yn  orleiaf, 
Ond  pob  cyfrwng  perífaith  yn  parhau  yn  berfíaith. 


33rdd  gorleiaf,  3ydd  lleiaf,  3ydd  mwyaf,  3ydd  gorfwyaf . 


30 

PEN.  IX. 


Am  y Cyweirnodau  (keynotes),  a'r  Trawsddodiad. 

Cyweirnod  yw  y nôd  sylfaenol,  neu  y brif  sain  ag 
sydd  yn  rheoli  pob  sain  arall.  Rliaid  i bob  peroriaeth 
gael  sain  benodol  i reoli  ei  holl  seiniau,  onid  ê,  ni  bydd  yr 
holl  gyfansoddiad  ond  cymysgedd  afreolaidd  ; fel  y mae 
penau  y bregeth  yn  ymddibynu  ar  y testyn,  felly  y mae 
pob  sain  mewn  peroriaeth  yn  ymddibynu  ar  y cyweirnod* 

Sylwn  yn  gyntaf,  dylem  bob  amser  ymdrechu  i gofio 
sain  y cyweirnod  wrth  ganu. 

Yn  ail,  nid  oes  ond  un  cyweirnod  naturiol,  sef  y cywair 
mwyaf;  ac  y mae  i?r  cyweirnod  hwnw,  ei  gyweirnod 
perthynasol,  sef  y cywair  lleiaf. 

Yn  drydydd,  C yw  y cyweirnod  naturiol,  ac  A yw 
cyweirnod  perthynasol  y cj^weirnod  naturiol. 

Yn  bedwarydd,  y mae  cyweirnod  perthynasol  y 
cy  wair  mwyaf  bob  amser  yn  y cywair  lleiaf,  ac  y mae 
cyweirnod  perthynasol  y eywair  lleiaf  bob  amser  yn  y 
cywair  mwyaf. 

ESIAMPL. 


Cyweirnod 


jí  mwyaf r-;  — 

£ lleiaf C5 


Am  y Trawsddodiad  (Transition). 

Trawsddodiad  y w y drefn  sydd  er  ffurfio  y llythyrenau 
d , e,ý\  g , b , yn  wahanol  gyweirnodau ; yrhyn  a effeithir 
drwy  ddefnyddiad  y sharjps , jìats , &c. 


31 


Pa  lythyren  bynag  a ddewiser  yn  gyweirnod,  rhaid  i’r 
haner  tonau  gael  eu  priodol  leoedd,  sef  rhwng  y 3ydd  a?r 
4ydd,  a rhwng  y 7fed  a’r  8fed?  yn  y cywair  mwyaf;  a 
rhwng  yr  2il  a?r  3ydd?  a rhwng  y öed  a?r  6ed  yn  y 
cywair  lleiaf. 

Ni  a ychwanegwn  esiamplau  er  dangos  y drefn  y mae 
yr  haner  tonau  yn  symud  wrth  newid  y cyweirnod. 

Cyweirnod  C. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

[ 1 1 1 1 1 h- — i 

c d e f g a b c 

Cyweirnod  G. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 1 1 1 1 1 1 1 

g a b c d e f g 

Oddiwrth  yr  esiamplau  uchod,  gwelwn  fod  yr  lianer 
tonau?  yn  y cy weirnod  C?  rhwng  yr  E a?r  F,  a rhwng 
y B a7r  C.  Ond  yn  y cyweirnod  G,  y maent  rhwngy  B 
a’r  C?  a rhwng  yr  F a?r  G.  Ond  wrth  sylwi  ar  y ffigyr- 
au?  canfyddwn  fod  yr  haner  tonau  rhwng  y 3ydd  a?r 
4ydd?  a rhwng  y 7fed  a?r  wythfed,  yn  y ddau  gy  weirnod, 
ac  felly  yn  mhob  cyweirnod  yn  y cywair  mwyaf.  Gan 
hyny?  doethach  ywarfer  gyda?r  ffigyrau,  rhag  dyryswch, 
felly  ni  raid  i?r  cantor  ond  deall  sefyllfa  y cyweirnod?  a 
bydd  yr  haner  tonau  i?w  cael  yn  eu  lleoedd  priodol. 

Adnabyddir  sefyllfa  y cyweirnod  wrth  y sharps  a?r 
jiats  a fo  yn  nechreu  y beroriaeth.  Y mae  y sharps  bob 
amser  i fod  yn  y drefn  a ganlyn, — y sharp  cyntaf  ar  F, 
yr  ail  ar  C,  y trydydd  ar  G,  y pedwarydd  ar  D?  y pum- 
ed  ar  A,  y chweched  ar  E;  a?r  seithfed  ar  B.  Y mai 
sefyllfa  y sharps  i?w  cael  yn  hawdd  wrth  esgyn  pumj 
oddiar  F?  a disgyn  pedwar,  a hyny  bob  yn  ail. 


I ê 


32 


9 


ESIAMPLAU, 

Er  dangos  trefn  trawsddodiad  trwy  sliarps. 
Cyweirnodau  G ac  E. 

Cywair 


Cyweirnodau  D a B. 


Cyweirnodau  A ac  Ffl 


Cyweirnodau  E a C # 
Cywair  {!^EggSpS= 


Cy weirnodau  B a G ít 

-jt 

Cywair  $ mwyaf  : 

J \ lleiaf  - 


1=-« 


Cyweirnodau  FJaDJ 

-8^3=» 


Cywair  j ä^=|g§=j 


Jt 


Cyweirnodau  C Jt  ac  A & 

. S mwyaf — ^ 

Cywair  Jiietaf 


33 


Oddiwrtli  yresiamplau,  gwelwn  yn  gyntaf,  fod  sefyllfa 
y cyweirnod  yn  y cywair  mwyaf,  bob  amser,  un  haner 
tôn  uwchlaw  y sharp  diweddaf ; er  esiampl,  pan  y mae 
pedwar  sharp  o flaen  peroriaeth,  yr  olaf  yw^  DjJ;  gan 
hyny,  E yw  y cyweirnod.  Yn  ail,  y mae  sefyllfa  y 
cyweirnod  yn  y cywair  lleiaf,  bob  amser,  un  dôn  islaw  y 
sharp  diweddaf ; er  esiampl,  pan  y mae  dau  sharp  o flaen 
peroriaeth,  yr  olaf  ywCJ;  gan  hyny,  B y w y cyweirnod. 


Trawsddodìad  trwy  flats. 

Y mae  y fiats , bob  amser,  i fod  yn  y drefn  a ganlyn, 
— y fiat  cyntaf  ar  y B,  yr  ail  ar  E,  y trydydd  ar  A,  yr 
pedwarydd  ar  D,  y pumed  ar  G,  y chweched  ar  C,  a’r 
seithfed  ar  F.  Wrth  ddechreu  gydaB,  gellir  cael  sefyll- 
faoedd  y fiat , wrth  esgyn  pedwar,  a disgyn  pump. 
Mewn  trawsddodiad,  nid  yw  yn  rheolaidd  defnyddio  yr 
ail  flat  heb  y cymtaf,  na?r  trydydd  heb  yr  ail,  &c.  Per- 
thyna  y sylw  hwn  yr  un  modd  gyda’r  sharps. 

ESIAMPLAU, 

Er  dangos  trawsddodiad  trwy  flats. 

Cyweirnodau  F a D. 

. c mwyaf ŷ~ ^ 

Cywair  ^ ìieiaf  


Cy  weirnodau  B b a G. 
Cywair  \ 

Cyweirnodau  Eb  a C. 


Cywair  | 


5 


34 


Cyweirnodau  Ab  ac  F. 


Cyweirnodau  Db  a Bb. 


Cywair 


Cyweirnodau  Gb  ac  Eb. 
c =^lFb=^=b== 


Cywair 


Cyweirnodau  Cb  ac  Ab. 


“Ô  , ü — 1 

\ mwyaf 

1.10 

< lloiof  lC 

% u b L | rj 

f ueiai 

7 9 rr 

Oddiwrth  yr  esiamplau,  gwelwn  yn  gyntaf,  mai 
sefyllfa  y cyweirnod  yn  y cywair  mwyaf,  yw  y flat 
diweddaf  ond  un,  neu’r  jlat  nesaf  i’r  olaf.  Pan  na  byddo 
ond  un  flat  o fiaen  peroriaeth,  y cyweirnodau  ydynt  F a 
D.  Pan  y byddo  pedwar  flat  o fìaen  peroriaeth,  y 
drydedd,  neu  y nesaf  i’r  olaf,  yw  Ab,  gan  hyny,  Ab  y w 
y cyweirnod.  Yn  ail,  mai  sefyllfa  y cyweirnod  yn  y 
cywair  lleiaf',  ydyw,  dwy  dôn  oddiar  y flat  diweddaf'. 
Pan  y byddo  pedwar  flat  o flaen  peroriaeth,  yr  olaf  y w 
D b,  gan  hyny,  F yw  y cy  weirnod. 

Arfera  dysgedigion  wahanol  enwau  ar  nodau  y raddfa 
(scale ) . 

Y cyweirnod  a elwir,  Tonydd,  Eilfed  y cyweirnod, 
Ardonydd,  am  ei  fod  un radd  oddiar  y Tonydd.  Y tryd- 
ydd  a elwir,  Canolydd,  am  ei  fod  yn  y canol,  rhwng  y 
Tonydd  a’r  Liy wydd.  Y pedwarydd  a elwir,  Islywydd, 
am  eì  fod  un  radd  islaw  y Llywydd.  Y pumed  a elwir, 
Llywydd.  Y chweched  a elwir,  Arlywydd,  am  ei 


35 


fod  un  radd  oddiar  y Llywydd.  Y seithfed  a elwir, 
Nod  arweiniol,  am  ei  fod  yn  arwain  y glust  i’r 
cyweirnod. 

Taer  ddymunem  ar  i’r  myfyriwr  argraffu  yr  enwau  ar 
ei  gôf,  a hyderwn  y bydd  iddo  eu  canfod  yn  rhwydd  a 
syml. 


PEN.  XI. 

Am  Drawsgyweiriad , ac  adferiad  o Drawsgyweirìad . 

Trawsgyweiriad  yw  y drefn  sydd  i fyned  o’r  naill 
gywair  i gywair  arall,  ac  o’r  naill  gyweirnodi  gyweirnod 
arall,  yn  yr  un  beroriaeth.  Trwy  drawsgyweirio,  y mae 
y cyfansoddydd  yn  gallu  lluosogi  llawer  ar  ei  ddrych- 
feddyliau,  a thrwy  hyn  yn  peri  amrywiaethau  er 
boddhad  i’r  glust  ac  hyfrydwch  i’r  teimlad.  Hefyd 
canfyddwn  weithiau  mewn  un  penill,  ran  o hono  yn 
destyn  llawenydd  a gorfoledd,  a’r  rhan  arall  yn  destyn 
galar  a thristwch:  trwy  gymhorth  trawsgyweiriad, 
gallwn  fod  yn  orfoleddus  gyda’r  rhan  orfoleddus  o’r 
geiriau,  ac  yn  yr  un  beroriaeth,  gallwn  ddilyn  y rhan 
alarus  o’r  geiriau  gyda  drychfeddyliau  a dueddai  y 
y meddwl  i alar  a thristwch.  Dosberthir  trawsgy weiriad 
i ddau  ddosbarth,  sef  trawsgyweiriad  o’r  cy wair  mwyaf, 
a thrawsgyweiriad  o’r  cywair  lleiaf.  Sylwn  yn 

I.  Ar  drawsgyweiriad  o’r  cywair  mwyaf.  Dosrenir  y 
trawsgyweiriad  hwn  i bump  o ddosranau  ; sef,  dau  draws- 
gyweiriad  i’r  cywair  mwyaf,  a thri  i’r  cywair  lleiaf. 
Y cyntaf  y w trawsgyweiriad  o’r  tonydd  i’r  lly wydd,  sef 
o’r  cyweirnod  i’w  bumed,  yn  yr  un  cywair.  Ffuríir  y 
trawsgyweiriad  hwn,  drwy  ddyrchafu  haner  tôn  ar  bed- 
warydd  y cyweirnod. 


36 


ESIAMPL. 

Trawsgyweiriacl  o C i G,  ei  phumed  yn  y cy  wair  mwyaf. 


® ffi 

© 

— r ' 

r,  p * ] fö 

fw 

L . 

CTTAy  , 

r 

® ,«]  P 

s 

I r 

V V 

_ L 

_ 1 L. 

- «-h 

w 

D 

Ni  a y 
dangos  y 

n 

chwanegwn  yr  un 
drefn  o ddefnyddi 

Trawsgyweiriad  c 

esiampl  yn  y cy  weirnod 
io  y naturiol  i drawsgy\ 

) F i C,  ei  phumed. 

[ F,  er 
veirio. 

0 , i 

_ . /i  ( . 

_ _ . . 

JL'nfl  1 

| . I . | 

® • h a 

Ŵ 1 1 

r d • J ẅ J 

1 

a± 

J4J 

-w 

— u 

: Î3t-t. 

J-J- 

Oddiwrtli  yr  esiamplau,  gwelwn  ein  bod  trwy  ddyrch- 
afu  haner  tôn  ar  bedwarydd  y cyweirnod,  yn  ífurfio  nod 
anveiniol  i?r  cyweirnod  newydd,  ac  ar  yr  un  pryd  yn 
fíurfio  y trawsgyweiriad. 

Yr  2il  yw  trawsgyweiriad  o’r  tonydd  i’r  islywydd. 
Ffurfir  y trawsgyweiriad  hwn  drwy  ostwng  haner  tôn  ar 
seithfed  y cyweirnod. 


ESIAMPL. 

Trawsgyweiriad  o C i F,  ei  phedwarydd  yn  y cywair 
mwyaf. 


ẅ ■VíLr  ' 

r-L  P^-F+- 

“L- trpb1— 

LsJhi'  ' V£4l 

Ni  a ychwanegwn  yr  un  esiampl  yn  nghyweirnod  G? 
er  dangos  y drefn  o ddefnyddio  naturiol  mewn  traws» 
gyweiriad. 


Traw'sgyweiriad  o G i C;  ei  phedwarydd  yn  y cywair 
mwyaf. 

^ŵ-rr-rtT — * 


1 v 


37 


Oddiwrth  yr  esiarapl,  gwelwrn  ein  bod  drwy  ostwrag 
haner  tôn  ar  seithfed  y cyweirnod,  yn  ífurfio  pedwarydd 
y cyweirnod  dechreuol  yn  gyweirnod  new7ydd,  a bod 
trydydd  y cyweirnod  dechreuol,  yn  ffurfio  nôd  arweiniol 
y cyweirnod  newydd. 

Y 3ydd  yw  trawsgyweiriad  o’r  tonydd  i?w  gyweirnod 
perthynasol.  Sylwn  yn  gyntaf,  mai  sefyllfa  cy weirnod 
perthynasol  y cywair  mwyaf,  y w trydydd  islaw  y cy weir- 
nod,  fel  y mae  A yn  drydydd  islaw  C.  Yn  ail,  fod 
cyweirnod  perthynasol  y cywair  mwyaf,  bob  amser,  yn 
y cywair  lleiaf.  Ac  yn  drydydd,  fod  y trydydd  islaw^  y 
llywydd,  a?r  trydydd  islaw  yr  islywydd,  yn  gyw7eirnodau 
perthynasol  iddynt,  yr  un  modd  ag  y mae  y trydydd 
islaw7  y tonydd  yn  gyweimod  perthynasol  i?r  tonydd. 

ESIAMPL  0?R  3YDD  TRAWSGY WEIRIAD. 


Trawsgywreiriad  o C i A,  cy  weirnod  perthynasol  y tonydd 
yn  y cyw  air  lleiaf. 


-ŷ.  , w 

I i 

4*  @ 

— f-ri 

. ^ 1 . 

cn  * ® 

W f»  * e 

& r 

® - 

r * 

* “ŵ  P 

' I 

1®  £/ 

-i^— — — 

-S.1-L 

-w— 

Oddiwrth  yr  esiampl  gwrelwn  nad  oes  angen  am  un 
cywnewidiad  er  fturfio  traw7sgyweiriad  o?r  tonydd  i?w 
gyweirnod  perthynasol,  am  fod  yr  haner  tonau  mew7n 
sefyllfa  briodol  i’r  ddau  gyw7eirnod  : ond  rhaid  ffurfio  nôd 
arweiniol  i bob  cyweirnod  yn  y cywair  lleiaf,  os  byddw  n 
yn  esgyn  drwy  y seithfed  i?r  cyw7eirnod. 

Y 4ydd,  yw  trawsgywreiriad  o?r  tonydd  i gyweirnod 
perthynasol  y llywydd,  sef  y canolydd.  Ffurfir  y traws- 
gyweiriad  hwn  ar  yr  un  egwyddor  a?r  trawsgyw7eiriad  i?r 
llywydd,  sef  trwy  ddyrchafu  haner  tôn  ar  bedwarydd  y 
cyweirnod. 


ss 


ESIAMPL. 

Trawsgyweiriad  o C i E,  yn  y cywair  lleiaf. 


Jj.  . 1 

» Ä i»  m 

+t  Ä 

éf  . 

nr 

, 

■ w a 

■ L 

Ete"  " _8 

r^r  r « r 

L4 

-L— k 

* 

-^U 

Mynychwn  yr  esiampl  yn  nghyweirnod  B flat. 


Trawsgyweiriad  o B i D,  yn  y cywair  lleiaf. 


Tr 

♦ 

- • r i 

"lî'l 

f 

* 1 

• 

i 

(•  c 

i 

1 ■**  i 

J 

N 

H 

1 

y 

FE-#: 

==î=: 

= 1 

P 

Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  ein  bod  yn  ffurfio  y nôd 
arweiniol  drwy  ddefnyddio  sharp  ar  eilfed  y cyweirnod 
dechreuol. 


Y 5ed;  yw  trawsgyweiriad  o’r  tonydd  i gyweirnod 
pertliynasol  yr  islywydd,  sef  yr  ardonydd.  Ffurfir  y 
trawsgyweiriad  hwn  ar  yr  un  egwyddor  a’r  islywydd;  sef 
trwy  ostwng  lianer  tôn  ar  seithfed  y cyweirnod. 


ESIAMPL. 

Trawsgy weiriad  o C i D,  yn  y cywair  lleiaf. 


Mynychwn  yr  esiampl  yn  y cyweirnod  D,  er  dangos 
eftaith  y naturiol  t]  mewn  trawsgyweiriad. 


Trawsgyweiriad  o D i E,  yn  y cywair  lleiaf. 


1 

f 

iT- A-5 

» r i 

1 

£ 

Lí 

1 ' 

r— 1 i 

Oddiwrth  yr  esiamplau,  gwelwn  ein  bod  yn  ffurfio  y 
nôd  arweiniol  drwy  ddefnyddio  sharp  ar  y cyweirnod 
dechreuol.  Er  mwyn  gochel  meithder,  nyni  a adawn  yr 
esiamplau  ar  y trawsgyweiriad,  heb  eu  trawsddodi  i?r 
gwahanol  gyweirnodau,  gan  ddymuno  ar  y myfyriwr  eu 


39 


trawsddodi  wrth  ei  hamdden ; a thrwy  hyny,  bydd  yn 
sicr  o hyrwyddo  ei  hun  mewn  trawsddodiad,  a thraws- 
gy weiriad ; ac  fel  engraitft  iddo,  rhoddwn  yr  esiampl 
gyntaf  wedi  ei  thrawsddodi  i G a Bb. 


Trawsgyweiriad  oGiD. 


Ŵ-i 

=m 

« 

• — 

LtJ 

-áA~: 

: k 

L-4 

Í13 

-J-j-l! 

Trawsgyweiriad  o B i F. 


Sylwn  yn  II.  Ar  drawsgyweiriad  o?r  cywair  lleiaf. 
Dosreniry  trawsgyweiriad  hwnibumpo  wahanol  draws- 
gyweiradau,  sef  dau  yn  y cywair  lleiaf,  a thri  yn  y 
cywair  mwyaf. 

Y laf,  yw  trawsgyweiriad  oV  tonydd  i’r  llywydd  yn  y 
cywair  lleiaf.  Ffurfir  y trawsgyweiriad  hwn  trwy 
ddyrchafu  haiier  tôn  ar  chweched  y cyweirnod. 

ESIAMPL. 


17  \ 

— 1 

tt  -Ä 

6 

I 

I **\ 

r 

j — 

f T\  * 4+  « 

. 

* h" 

í+  w 

U — 1 — 

1 1 

Li-- 

• e 

Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  ein  bod  yn  y bar  cyntaf 
yn  defnyddio  sharp  ar  y G,  er  ffurfio  nôd  arweiniol  i’r 
cy weirnod  dechreuol ; yn  yr  ail  a?r  trydydd  bar  yn  def- 
nyddio  sharp  ar  D,  er  fíurfio  nôd  arweiniol  i E,  sef  y 
cy weirnod  newydd ; ac  yn  y bar  olaf  yn  defnyddio  sharp 
ar  F,  er  ftiirfìo  y trawsgyweiriad,  yn  nghyd  a fíurfio 
eilfed  priodol  i’r  cyweirnod  newydd. 

Yr  2il,  yw  trawsgyweiriad  o’r  tonydd  i’r  isly wydd  yn 
y cywair  lleiaf.  Ffurfir  y trawsgyweiriad  hwn  trwy 
ostwng  haner  tôn  ar  eilfed  y cyweirnod ; a thrwy  yr  un 


gostyngiad  y íFurfir  chweched  priodol  i’r  cyweirnod 
newydd. 

ESIAMPL. 


Trawsgyweiriad  o A i D,  ei  phedwarydd  yn  y cywair 
lleiaf. 


Y 3ydd,  yw  trawsgyweiriad  o’r  tonydd  i’w  gyweirnod 
perthynasol.  Sylwn  yn  gyntaf,  mai  cyweirnod  perthyn- 
asol  y cy wair  lleiaf,  yw  y trydydd  uwchlaw,  fel  y mae 
C y drydedd  uwchlaw  A.  Yn  ail,  mae  cyweirnod 
perthynasol  y cywair  lleiaf,  boh  amser,  yn  y cywair 
mwyaf.  Yn  drydydd,  mae  y trydydd  uwchlaw  y llyw- 
ydd,  a’r  trydydd  uwchlaw  yr  islywydd,  yn  gyweirnodau 
perthynasol  iddynt,  yr  un  modd  ac  y mae  C yn  gy weirnod 
perthynasol  i A. 

ESIAMPL  O’H  TRYDYDD  TRAWSGYWEIRIAD. 


Trawsgyweiriad  o A i C,  yn  y cywair  mwyaf. 


-ÿ 

I 

í ' 

ìft- — : 

Á 

! 

\ m 

* 

• ^ 

Efcé 

* 

1 P 

r i 

4 

r 

1 

l 

Uh 

M 

J-H 

P 

1 

Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  y sharp  ar  y G;  yn 
ífurfio  nôd  arweiniol  i’r  cyweirnod  dechreuol.  Nid  oes 
un  cyfnewidiad  yn  angenrheidiol  er  trawsgyweirio  o A i 
C,  am  fod  yr  haner  tonau  mewn  sefyllfa  briodol  i?r  ddau 
gywair. 

Y 4ydd,  yw  trawsgyweiriad  o?r  tonydd  i gyweirnod 
perthynasol  y lly wydd,  sef  seithfed  y cy weirnod.  Ffurfir 
y trawsgyweiriad  hwn  aryr  un  egwyddor  a?rllywydd,  sef 
trwy  ddyrchafu  haner  tôn  ar  chweched  y cyweirnod. 


41 


ESIAMPL. 

Trawsgyweiriad  o A i G,  yn  y cywair  mwyaf. 


-P-8- 

r 

Jm.  - 

r 

1 

r 

r i _L 

P m 

r 

M 

LH 

pt±- 

H 

PH 

h 

Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  y sharp  ar  F,  yn  y 
har  olaf;  yn  ffurfìo  nod  arweiniol  i’r  cyweirnod  newydd. 

Y 5ed,  yw  trawsgyweiriad  o’r  tonydd  i gyweirnod 
perthynasol  yr  islywydd,  sef  chweched  y cyweirnod. 
Ffurfir  y trawsgyweiriad  hwn,  ar  yr  un  egwyddor  a‘r 
islywydd,  sef  trwy  ostwng  haner  tôn  ar  eilfed  y cyweir- 
nod. 


Trawsgyweiriad  o A i F,  yn  y cywair  mwyaf. 


Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  y sharp  ar  y G yn 
ífurfio  nod  arweiniol  i’r  cyweirnod  dechreuol,  a?r  B flat 
yn  ffurfio  y trawsgyweiriad,  ac  yn  ffurfio  pedwarydd 
priodol  i’r  cy weirnod  newydd  ; ac  y mae  pumed  y cy weir- 
nod  dechreuol  yn  ffurfio  nod  arweiniol  Tr  cyweirnod 
newydd  yn  naturiol. 


Am  Adferiad  Trawsgyweirìad . 

Wedi  i ni  ddangos  pa  fodd,  ac  i ba  le  y gellir  traws- 
gyweirio  yn  rheolaidd,  un  o’r  gofyniadau  mwyaf  naturiol 
a ellir  eu  gofyn  yw,  pa  fodd  y gellir  adferu  y beroriaeth 
o’r  trawsgy  weiriad  i’r  cy  weirnod  dechreuol  ? 

Ymdrechwn  egluro  y pwnc  mor  eglur  ag  a allwn,  mewn 
pedwar  o osodiadau. 

1.  Pan  y byddom  yn  trawsgyweirio  o unrhyw  gyweir- 
nod  i’w  gyweirnod  perthynasol,  nid  oes  angen  am  un 
cyfnewidiad  er  trawsgy weirio ; felly,  gan  nad  oes  angen 


42 


am  un  cyfnewidiad  i drawsgyweirio,  gan  hyny,  nid  oes 
angen  am  un  cyfnewidiad  pan  yn  adferyd  y traws- 
gyweiriad. 

2.  Pan  fyddom  yn  defnyddio  sharp  neu flat  i draws- 
gyweirio,  y drefn  i adferyd  o’r  trawsgyweiriad  hwnw, 
yw  defnyddio  y naturiol,  i dynu  ymaith  effaith  y sharp 
neu?r  flat , a barodd  i?r  trawsgyweiriad  gymeryd  lle. 

3.  Pan  fyddom  yn  defnyddio  y naturiol  i dynu  effaith 
y sharp  neu’r  flat , a thrwy  hyny,  peri  i drawsgyweiriad 
gymeryd  lle,  y drefn  i adferyd  y trawsgyweiriad  hwnw, 
yw  ail  ddefnyddio  y sharp  neu’r flat. 

4.  Pan  y mae  un  llais  yn  trawsgyweirio  neu  yn  ad- 
feryd  o drawsgyweiriad,  rhaid  i’r  holl  leisiau  gyduno. 


PEN.  XII. 

Amy  Corfanau  aW  Aceniadau . 

Corfanau  ydynt  adraniadau  bychain  a wneir  ar  lin- 
eil  o farddoniaeth ; er  esiampl,  defnyddiwn  y llinell, 
Dym-&  | ^eiá-wad  | i9r  coll-  ) ed- ig,  [ gwelwn  fod  y 
llinell  yn  cynwys  pedwar  corfan ; felly  gwelwn  mai  yr 
hyn  sydd  o’r  naill  sill  acenedig  i’r  llall  ydyw  corfan. 
Acen  ydy w y pwyslais  a roddir  ar  ran  benodol  o’r  corfan, 
inegis  y sillau  argraffedig  mewn  llythyrenau  italaidd. 

Y mae  y corfanau  a arferir  gan  ein  Beirdd,  yn  amryw- 
iol  a lluosog ; ond  cynwysir  y rhai  a arferir  mewn  salmau 
a hymnau,  &c.,  mewn  tri  dosparth,  sef  corfan  rhywiog, 
talgrwn,  a chrychddisgynedig.  Sylwn  yn  gyntaf,  ar  y 
corfan  rhy wiog.  Ffurfir  y corfan  hwn  yn  fwyaf  neillduol 
a gair  deusill,  yr  hwn  sydd  a’r  acen  ar  y sill  gyntaf,  megis 
Z>z/w.-a  \geid-YJ2Ä  ] &c. ; gellir  defnyddio  gair  un  sill  a gair 
tri  sill  er  fturfio  dau  gorfan,  megis  | Vr  coll- 1 ed- ig ; | gellir 
defnyddio  gair  pedwar  sill  er  fturfio  dau  gorfan,  megis 
Gor-ío\-  | edd- wn ; | neu  gellir  defnyddio  dau  air  unsill 


43 


er  ffurfio  corfan,  ond  cofier  y rhaid  i?r  sillgyntaf  dderbyn 
yr  acen  yn  y corían  rhywiog. 

Er  cynorthwyo  y myfyriwr  i ddeall  y pwnc  yn  ber- 
ffeithiach,  nodwn  esiamplau  o wahanol  benillion  yn  y 
corfan  rhywiog.  Y penillion  sydd  ar  y corfan  rhywiog 
ydynty  mesurau  arifnodir,  7,  8,  10,  21,  25,  39,  42,  49, 
51,  54,  72,  &c.  Y mae  yr  acen,  yn  y corfan  hwn,  i fod 
ar  y sillau  1,  3,  5,  7,  &c.,  yn  y llinell. 

mesur  7. 

Dym-ü,  | geid- wad  | i’r  coll-  | ed- ig, 

Medd-yg  | i9r  gwy w-  | ed- ig  [ rai ; 

Dym- a | un  sy’n  | car- u | madd-e u 
(I)  bech- ad  | ur- iaid  | mawr  eu  | bai : 

2>i-olch  | idd- o,  &c., 

Byth  am  J gof- io  | llwch  y J llawr . 

mesur  21. 

Mae  rhyw  | dorf  ddi  | rif  o | seint- iau, 

’Nawr  yn  | chwar-e u | eu  tel-  | yn- au ; 

Ac  yn  | sein- io  | ha- le-  | Zw-ia, 

Dech- reu  | ylw-them  | pen  Cal-  | far- ia. 

MESUR  51. 

Fry  es-  | gyn- odd  | mab  y | dyn, 

Trwy  ei  | werth-î&\\Y  | waed  ei  | hun ; 

Dwyn  tyst-  | ioZ-aeth  | wnaeth  y | nef 
I fawr  | werth  ei  | a-berth  | ef 
Sylwn  yn  ail,  ar  y corfan  talgrwn.  Gellir  ffurfio  y 
corfan  hwn  hefyd  a geiriau  deusill,  ond  rhaid  i7r  acen 
ddisgyn  ar  y sill  olaf,  megis  d eff-rown,  nes -awn,  &c. ; 
gellir  defnyddio  geiriau  unsill,  deusill,  trisill,  &c.,  yr  un 
fel  yn  y corfan  rhy wiog;  ond  gofaler  am  i?r  acen  ddisgyn 
ar  yr  2,  4,  6,  8 sill  o’r  llinell.  Penillion  y corfan  hwn 


44 


% 

ydynt  y mesurau  a rifnodir  1,  2,  3;  4,  5,  6,  9,  13, 14,  15, 
16,  17,  18,  19,  26,  28,  29,  30,  31,  34,  35,  37,  38,  41,  43, 
46,  52,  56,  57,  a 58. 

MESUR  1. 

Llais  | mwyn  y | Zw-gail  | da 
A | rydd  i’m  | hedd  di-  | lyth ; 

’Does  | de- lyn  | í/w  y | we/*all  | wneud 
Per-  | ^r-iaeth  | cys-tuì  | byth . 
mesur  5. 

Wrtli  | ŵöi  .fy  | ngo- lwg  | ym-fà!\  | lawr , 

I | grç/r-au’r  | í/re-a  | £%-aeth  | fawr, 

Gwrtli-  | rych  ni  | wel  íÿ  | e-naid  | gwàn, 

Ond  | Ies-u  i | bwys-o  | ar-no’n  | rhan. 
mesur  58. 

Ar  | lan  Ior-  | ddo- nen  | ddofn , 

’Rwyn  | oed- i’n  | nych- lyd; 

Mewn  | blys  myn’d  | trwy , ac  | ofn 
Ei  | storm- ydd  | ew-byd : 

O | na  fai  | modd  i | mi 
Ys-  | goi  ei  | %m-chwydd  | hi , 

A | hed- fan  | uwch  ei  | lli , 
l’r  | Gan- aan  | hyf- ryd. 

Sylwn  yn  drydydd,  ar  y corfan  crycliddisgynedig. 
Nid  ydym  yn  gwybod  am  air  unigol  yn  ein  hiaith,  all 
ifurfio  y corfan  hwn,  o ganlyniad,  rhaid  ei  gyfansoddi  a " 
geiriau,  megis  gair  deusill  ac  unsill,  &c. ; er  esiampl,  def- 
nyddiwn  y llinell, 

Ncm-iwch  y | dym- pan  dros  |yhr  yr  Aipht  | brudd , &c. 
Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  y corfan  crychddisgyn- 
edig,  yn  gyfansoddedig  o dair  sill,  y gyntaf  yn  acenol,  yr 
ail  a’r  drydedd  sill  yn  ddiaceniad.  llhoddwn  esiampl  o’r 
corfan  hwn.  Y penillipn  sydd  ar  y corfan  hwn,  ydynt 


45 


y mesurau  a rifnodir  11,  12,  20,  22,  23,  45,  47,  a 59. 
Y mae  yr  acen  yn  y corfan  hwn,  i fod  ar  y sillau  2,  5, 
8,  &c.,  o?r  llinell. 

mesur  11. 

O | ö-gor  fy  | %-gaid  i | wel-ed 
Try-  | sor-Q.ii  dy  | ar-faeth  a’th  | air ; 

Mae’n  | weli  i mi  | gyf- raith  dy  | c-nau 
Na  | mil-oedd  o | ar-ian  nac  | aur : 

Y | ddae- ar  â’n  ] dân  a’i  thry-  | sor- au, 

Ond  [ geir- iau  fy  | Nuuj  saif  yr  | un  ; 

A’r  | byw- yd  tra-  | gwydd- ol  yw  | ’na- bod 
Fy  | mhryn-vfv  yn  | Dduw  ac  yn  | ddyn. 

mesur  47. 

E-  | fenç f-yl  yr  | Oen, 

Am  | dan-ì  bydd  | son 
Trwy’r  | Z>rö-ydd  a’r  | bryn- iau  o’r  | bron ; 

Hen  | «/er-ri-co  | fawr} 

Yn  | llwyr  ddaw  i’r  | llawr , 

Mae’r  | ud-g yrn  yn  | bloedd- io  wrth  | Äorc. 

Y mae  rhai  penillion  heb  fod  yn  perthynu  i un  corfan 
neillduol,  ond  y maent  yn  gyfansoddedig  o wahanol  gor- 
fanau:  mŷn  rhai  o’n  beirdd,  nad  yw  yn  rheolaidd  i un 
penill  fod  yn  gyfansoddedig  o fwy  nac  un  corfan,  mŷn 
eraill  ei  fod  ; nid  y’m  yn  cymeryd  arnom  dori  y ddadl ; 
- ond  dywedwn  y gall  cerddoriaeth  wneud  y difíÿg  i fynu 
trwy  newid  ysgogiad  y beroriaeth.  Nodwn  esiampl  o’r 
cyfryw. 

MESUR  24. 

Os  caf  | ^5-gyn  | i’r  liardd  | drig- fa 
(i)  wel’d  go-  | gon-\o.Tìt  | y Mes-  | s'i-a ; 

Pa  fath  | o-lwg  | nef- ol  | hyf-v yd 
Fydd  ar  | D’wys- og  | mawr  y | byw-yd ! 


46 


A fydd  | ôl  yr  | hoel- ion  | yn- o, 

Yn  ei  | draed  ac  | yn  ei  j ddwy- lo ; 

Ni  | hol- a’i’n  | /ìwì/,  caf  | wel-e d | mwy. 

Go-  j gon-iimt  ’rwy’n  | cred-u, 

Yn  y | Drin- dod  | Vw  ryf-  | edd-u , 

Nag'  all  | ca-lon  j ^wddych-  | ’my-vu. 

Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  y llineìlau  1, 2,  3,  4, 
£,  6,  10,  yn  perthyn  i’r  corfan  rhywiog,  y 7 liuell  i?r 
corfan  talgrwn,  aJr  8 i’r  corfan  crychddisgynedig. 

Wedi  sylwi  ar  y corfanau  ah*  aceniad,  yn  nghyd  anodi 
esiamplau  o?r  penillion,  deuwn  yn  awr  i sylwi  yn  fwy 
uniongyrchol  arnynt,  yn  eu  perthynas  a cherddoriaeth. 
Wrth  ganu  unrhyw  beroriaeth  dylem  seinio  y rhan  ac- 
enawl  o’r  bar  yn  ychydig  eglurach  a mwy  nerthol  na7r 
rhan  diacen ; ond  dylem  ocheiyd  hynodrwydd  gormodol 
gyd  a’r  peth  hwn,  gan  ddilyn  gweddeidd-dra  a symyl- 
rwydd. 

1.  Nodwn  esiampl,  er  dangos  y modd  y mae  acen  y 
farddoniaeth  yn  nghyd  ag  acen  y gerddoriaeth  yn  cyd- 
daro  a7u  gilydd  yn  y corfan  rhywiog.  Dywedwyd  o7r 
blaen  fod  yr  acen  yn  y corfan  hwn,  bob  amser,  ar  y sill- 
au  1,  3,  5,  a7r  7,  &c. ; gan  hyny,  y sillau  diacen,  ydynt 
yr  2,  4,  6,  &c.  Pan  y bo7r  beroriaeth  yn  cynwys  dau 
symudiad  yn  y bar , y mae  yr  acen,  bob  amser,  i ddisgyn 
ar  y rhan  gyntaf  o7r  bar , a7r  ail  ran  yn  ddiacen. 

ESIAMPL. 


Zâzz 

• ^ 

0 

- 

• 

J=Ft=yl 

| Dym- a | Geid-wad  | i'r  coll-  | ed ig. 


Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  corfan  o?r  farddon- 
iaeth  yn  cyfateb  i7r  bar  mewn  cerddoriaeth. 


47 


Pan  y byddo'r  beroriaeth  yn  cynwys  pedwar  symudiad 
yn  y bar , y mae  yr  acen  yn  disgyn  ar  y rhanau  1,  a’r  3, 
a?r  2 , a?r  4 yn  ddiacen. 

ESIAMPL. 


1 ""1 

Ä J J' 

® * - 

w 

u 

J Dym- a I Geid-wad  1 i'r  coll-  1 ed- ig. 


Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  bar  o?r  beroriaeth 
yn  cynwys  dau  gorfan  o’r  farddoniaeth. 

Pan  y bo?r  beroriaeth  yn  cynwys  saith  neu  wyth  sym- 
udiad  yn  y bar,  y niae  yr  acen  yn  disgyn  ar  y rhauau  1? 
a?r  / . 


ESIAMPL. 


r&rr± * ËZ3 

p 

* - 

T E l_  C m 1 

^ 0 CT  Le  ' L Z 

£ 

r k 

1 Byth  am  | gof- io  | llwch  y \ llawr. 


Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  bar  o’r  beroriaeth 
yn  cynwys  pedwar  corfan  o’r  farddoniaeth. 

2.  Nodwn  esiampl,  er  dangos  y modd  y mae  acen  y 
farddoniaeth  yn  cyd-daro  ag  acen  y gerddoriaeth,  yn  y 
corfan  talgrwn.  Dywedwyd  o’r  blaen  fod  yr  acen  yn  y 
corfan  hwn,  bob  amser,  ar  y sillau  2,  4,  6,  a?r  8 o?r  llinell, 
a?r  sillau  1,  3,  6,  a?r  7 yn  ddiacen.  Sylwer,  rhaid  i?r 
acen  ddisgyn  ar  y rhanau  1, 3,  ö,  a?r  7 o?r  bar.  Perthyna 
y gwahanol  symudiadau,  sef  dau,  pedwar,  neu  wyth? 
symudiad  yn  y bar,  yr  un  modd  yn  y corfan  hwn  a?r 
corfan  rhywiog.  Ond  gan  nad  oes  acen  ar  y sill  gyntaf 
yn  y corfan  hwn,  rhaid  i?r  symudiad  cyntaf  fod  yn 
wahanol. 


48 


ESIAMPLAU. 


H T 1 

_ 

JlL  tí  CJl 

- 1 

tn 

V V 

û 

. S 

■ 

L 

; 

cJ 

—S 

Wrth  | droi  fy  | ngol- wg  | ym-  aM  | lawr. 
ESIAMPL  WAHANOL. 


jc  cs  s • m ■ 

cs 

tfh  K.j  r r 

ö ^ 

— 1 ^ - 

V J 

Wrth  | droi  fy  | ngol- wg  | yìn — a’i  | larrr. 


ESIAMPL  YN  YR  AMSER  TRIPHLYG. 


^ 

tt  tl— 

'w 

v p Z 

b — 

Wrth  | droi  fy  | ngol— wg  | ym a’i  | larcr. 


3.  Nodwn  esiamplau,  er  dangos  y modd  y mae  acen 
y farddoniaeth  yn  cyd-daro  ag  acen  y gerddoriaeth  yn  y 
corfan  crychddisgynedig.  Dywedwyd  o’r  blaen  fod  yr 
acen  yn  y corfan  hwn  ar  y sillau  2,  5,  a’r  8 o’r  llinell. 
Rhaid  i?r  bar  gynwys  tri  symudiad  gyda’r  corfan  hwn,  a 
rhaid  i’r  acen  ddisgyn  ar  y rhan  gyntaf  o’r  bary  a’r  ail, 
yn  nghyd  a*r  drydedd  yn  ddiacen. 

ESIAMPL. 


-ÿ-n— » 1 

| — 1 

9 

h*  : 

7T  "Ìî“  7T  i 

J 

i | 

i 

- . 

i 

1 

-4- 

. 4 

■ 

- 

b 

« 

— 

b u 

O J a— gor  fy  | lly- gaid  i | rvel-e d. 

ESIAMPL  WAHANOL. 


-d—h n -i 

9 

> 

— 

* 

y u . £ f\ 

r1  5 4 

i 

O-  - - 

• w 

■ 

_ . 

F— 1— — 

O J a— gor  fy  | lly- gaid  i | rvel-e d. 
Oddiwrth  y gwahanol  esiamplau,  gwelwn  mai  y gamp 
ydy w deall  sefyllfa  briodol  acen  y farddoniaeth,  yn  nghyd 


49 


a sefyllfa  briodol  yr  acen  yn  y bar  ; a swm  y cwbl  y w 
gosod  acen  y farddoniaetli  i gyd-daro  agacen  y beroriaeth. 


PEN.  XIII. 

Am  y Nodau  Addurnawl,  (Notes  of  Embellishment.) 

Nodau  addurnawl  a arferir  er  prydferthwch  a lled- 
neisrwydd  yn  y beroriaeth. 

Y laf  yw  y Gogwyddnod,  ( Appogiatura .)  Gogwydd- 
nod  sydd  nod  bychan  a arferir  er  addurno  y nod  dilynol. 
Yn  gyffredin,  caniateir  haner  y nod  perthynol  iddo, 

ESIAMPLAU. 

Ysgrifenedig  fel  hyn.  I’w  canu  fel  hyn. 


Pan  ddefnyddir  y gogwyddnod  o flaen  nod  a dot,  y 
mae  yn  cymeryd  dwy  ran  o dair  o amser  y nod . 


ESIAMPL. 

Ysgrifenedig  fel  hyn. 


-ih 

b4:H 

I’w  canu  fel  hyn. 


ázg=jiz 


ÌeI 


7 


50 

Arferir  y gogwyddnod  hefyd,  er  rhwyddhau  ac  es- 
mwythau  y neidiadau. 


ESIAMPL. 

Ysgrifenedig  fel  hyn.  I’w  canu  fel  hyn. 


...  ÊIpJl 

: : : 

* r 



Tf~' 

i ±b: 

::  _±Ü-z 

— ' — H 

Sylw^er,  y mae  yr  amser  a roddir  ar  y gogwyddnod  i’w 
gymeryd  o amser  y nod  perthynol  iddo. 

Yr  2il  yw  y Siglnod,  ( Shahe  or  Trill.)  Arwydda  y 
siglnod  y dylid  seinio  y nod  yn  gyflym  ac  ystwyth,  bob 
yn  ail  a’r  cyfrwng,  neu  y llinell  nesaf'  uwchlaw. 


Ysgrifenedigfel  hyn.  Fw  canu  fel  hyn 

Jr 

~ ...  ~ : çj'- 


Gwell  peidio  ymwneud  ag  un  addurnod,  os  na  ellir  ei 
gyflawni  yn  briodol,  os  amgen;  bydd  yn  anaddurno  y 
beroriaetli. 

Y 3ydd  yw  y Chwyddnodau,  ( Swells .)  Y mae  ar- 
wyddluniau  y chwyddnodau  yn  wahanol,  a dylid  cryfhau 
a lleihau  y swn  yn  ol  arwyddlun  y clrwyddnod. 


— - 

Dylid  dechreu  gyda’r  arwyddlun  cyntaf  yn  isel  a gwan, 
a diweddu  yn  gryf  a nerthol.  Dylid  dechreu  gyd  a’r  ail 
yn  gryf  a nerthol,  a diweddu  yn  isel  a gwan.  Dylid 
dechreu  gyd  a’r  trydydd  yn  isel  a gwan,  a chynyddu  y 
swn  yn  raddol  hyd  haner  amser  y nod  perthynol  iddo;  a 


51 


diweddu  trwy  leihad  graddol.  Pa  cliwyddnod  bynag  a 
ddichon  ein  cyfarfod,  dylem  ychwanegu,  neu  leihau  y 
swn,  yn  ol  yr  arwyddlun. 

Y 4ydd  yw  y Byrseiniau,  (Staccatto) . Dylid  canu  y 
nodau  y bo’r  byrseiniau  i 1 1 oddiarnynt  neu  odditanynt, 
yn  fyr  ac  eglur,  a chadw  y gweddill  o’r  amser  trẁy 
orphwys. 

ESIAMPL. 


Ysgrifenedig  fel  hyn.  Pw  canu  fel  hyn. 


-f- 

~ 

: J 

• — 

+ — 

ESIAMPL  ARALL  O FYRSEINIAU  . . . . 


Ysgrifenedig  fel  hyn.  I’w  canu  fel  hyn. 


Y 5ed  yw  y Ffigyrau  Addurnawl,  &c. 


ESIAMPL. 


Pan  y byddo  wedi  ei  ddodi  uwchben  tri  o nodau; 
dylid  eu  canu  yn  amser  dau  o’r  cyfryw  heb  y ffigyrau ; 
a’r  un  egwyddor  pan  fyddo  wedi  ei  ddodi  uwchben 
chwech  o nodau. 


ESIAMPL. 


52 


Arferir  amrai  o ffigyrau  addurnawl  heblaw  yr  esiamplau 
a nodwyd,  ond  hyderwn  fod  yr  hyn  a nodwyd  yn  ddi- 
gonol  er  amlygu  yr  egwyddor  yn  mhob  amgylchiad. 

Arfera  rhai  awduron  y ffigyr  3 yn  lle  2,  a’r  6 yn  lle  4. 
Sylwer,  yr  arferiad  sydd  yn  gwahaniaethu  ac  nid  yr 
egwyddor. 


RHAN  II. 


PENNOD  I. 

Am  Gynghanedd , (Harmony.) 
Cynghanedd  ydyw  dau,  neu  ychwaneg  o seinìau 
cerddorawl  wedi  uno  a?u  gilydd,  a’u  seinio  ar  yr 
un  pryd.  Cyn  myned  yn  mhellach,  y mae  yn  angen- 
rheidiol  i ni  wneud  sylwadau  eglurhaol  ar  seiniau  cerddor- 
iaeth.  Dosberthir  seiniau  cerddoriaeth  i ddau  ddosbarth, 
sef  cydseiniaid  ac  annghydseiniaid.  Sylwn  yn 

1.  Ar  y cydseiniaid.  Y cydseiniaid  yw  y seiniau  sydd 
yn  effeithio  er  peri  hyfrydwch  i?r  glust,  wrth  eu  seinio  ar 
yr  un  pryd.  Dosberthir  cydseiniaid  i ddau  ddosbarth, 
sef  cydseiniaid  perffaith,  a chydseiniaid  anmherffaith. 
Y cydseiniaid  perffaith  ydynt  yr  unsain,  y pumed  perffaith, 
a?r  wythfed. 

Unsain.  5ed  perffaith.  Wythfed. 


ec  ~ r : 

^=i 

Rhif  yr  haner  tonau,  7,  12. 

Y cydseiniaid  anmherffaith  ydynt  y trydydd  mwyaf  a?r 
trydydd  lleiaf,  yn  nghyd  a’r  chweched  mwyaf  a*r  chwech- 
ed  lleiaf. 


3ydd  mwyaf.  3ydd  lleiaf.  6ed  mwyaf.  6ed  lleiaf. 


-ü  . _ 

JL 

' ■ ' 

_ ^ 

) c — N 

'<ZD 

•J 

Rhifyrè  4,  3,  9,  8. 

tonau. 

Oddiwrth  yr  esiamplau,  gwelwn  y gellir  ychwanegu 
haner  ton  at  y trydydd  lleiaf,  a’r  chweched  lleiaf,  a'u 
ffurfio  yn  drydydd  ac  yn  chweched  mwyaf ; neu  gellir 
tynu  haner  ton  oddiwrth  y trydydd  neu  y chweched 


2 


mwyaf,  a’u  ffurfio  yn  drydydd  neu  yn  cliweched  lleiaf, 
ac  iddynt  barhau  yn  gydseiniaid  anmherffaith.  Ond  y 
cydseiniaid  perffaith  ydynt  bob  amser  yr  un ; h.y.  nis 
gellir  ychwanegu  haner  ton  atynt,  na  thynu  haner  ton 
oddiwrthynt.  Sylwn  yn 

2.  Ar  yr  annghydseiniaid.  Annghydseiniaid  ydynt  y 
seiniau  sydd  yn  effeithio  er  peri  anhyfrydwch  i?r  glust, 
wrth  eu  seinio  ar  yr  un  pryd ; sef  y ddau  eilfed,  y ddau 
.bedwarydd,  y pumed  lleiaf,  yn  nghyd  a?r  ddau  seithfed. 

ESIAMPL. 


2 mwyaf.  2 lleiaf.  4 mwyaf.  4 lleiaf.  5 lleiaf.  7 mwyaf.  7 lleiaf. 


— 1 

i — 

1 — 

i 

SDI® 

1 

— 

4 

y 

cl 

-éJ 

" ^ 

d 

| — 

— 1 

1 — 

— S1 

LJ-11 

yr  ii.uier  tuiiuu. 

2,  1,  6,  5,  6,  11,  10. 

Wedi  i ni  sylwi  ar  seiniau  cerddoriaeth,  arweinir  ni  yn 
nesaf  i wneuthur  sylwadau  eglurhaol  ar  y drefn  o uno  y 
gwahanol  seiniau  er  ffurfìo  cords. 


PEN  . II. 

Amy  Cord  Cyffredin , (Common  Cord.) 

Hwn  yw  y pwysicaf  o’r  holl  gords , ac  ystyrir  efmegis 
gwreiddyn  iddynt.  Y mae  bob  peroriaeth,  i’e,  bron  bob 
brawddeg  reolaidd  o gerddoriaetb,  yn  diweddu  trwy  y 
cord  hwn,  ac  yn  gyffredin  yn  dechreu  trwyddo.  Ni  a 
sylwn  ar  y cord  cyffredin  yn  y drefn  a ganlyn: — 1.  Ei 
gyfansoddiad.  2.  Ei  gyflëad.  3.  Ei  ddefnyddiad.  4. 
Ei  symudiad.  5.  Yr  arferiad  a wneir  ag  ef.  6.  Sylwad- 
au  ar  y cord  cyffredin  anmherffaith. 

Yn  1.  Ei  gyfansoddiad.  Wrth  gyfansoddiad  cord 
y deallir,  y defnyddiad  a wneir  o seiniau  er  ffurfio  cord. 
Cyfansoddir  y cord  cyffredin  o dair  o wahanol  seiniau, 
megis  sain  y cyweirnod,  yn  nghyd  a’i  drydydd  a’i  bum- 
ed  perffaith. 


ESIAMPL. 


3 


Er  fí’artio  pedwar  o leisiau,  gellir  ychwanegu  yr  wyth- 
fed  ; sylwyd  o’r  blaen  nad  oes  ond  saith  o wahanol  seiniau 
mewn  cerddoriaeth,  felly,  gwelwn  nad  yw  yr  wythfed 
sain  amgen  nag  ail  adroddiad  o’r  sain  gyntaf.  Y drefn 
fwyaf  syml  o ddefnyddio  y cord  cyffredin,  yw  yr  un  a 
ganlyn: — 


Ehifnodir  y coríZhwn  weithiau  a 5,  ond  yn  fwyaf  myn- 
ych,  gadewir  ef  heb  yr  un  rhifnod. 

Eosberthir  y cord  cyffredin  i ddau  ddosbarth,  sef  cord 
cyffredin  rnwyaf,  yn  nghyd  a’r  cord  cyfffedin  lleiaf. 
Sylwer,  pan  fyddo  trydydd  y cord  hwn  yn  drydydd 
mwyaf,  bydd  y cord  hefyd  yn  fwyaf. 


ESIAMPL. 


sii 


:E£ 


Pan  fyddo  try- 
dydd  y cord  yn 
drydydd  lleiaf, 
bydd  y cord  hefyd 
yn  lleiaf. 


ESIAMPL. 


1 

z H 

~\L- 

5 H 

P -V  r îì 

1 -§-3 

í' 

i . » 

L 

L'  1 

p 

J 

Sylwer,  pa  un  bynag  ai  mwyaf  neu  ynte  lleiaf  fyddo 
trydydd  y cord , rhaid  i7r  pumed,  bob  amser,  fod  yn 
bumed  perffaith. 

Yn  2.  Ei  gyflëad.  Wrth  gyflëad  cord , y deallir 
sefyllfa  y seiniau  oddiwrth  y bass.  Pan  ddoder  y cord 
yn  drydydd,  pumed,  ac  wythfed  oddiwrth  y bass , gelwir 
ef,  cyflëad  cyntaf.  Pan  cldoder  y cord  yn  bumed, 
wythfed,  a?r  trydydd  yn  uwchaf,  gelwir  ef,  ail  gyflëàd. 
Pan  ddoder  y cord  yn  wythfed,  trydydd  a’r  pumed 
yn  uwchaf,  gelwir  ef,  trydydd  cyflëad. 


4 


ESIAMPL. 

Cyflead  laf.  2il  gyflead.  3ydd  cyflead. 


□a  _ 

— 523 



fs. ' 

H 

...  ^ua 

-f 

<=>-5 

fíT 

^ — CSI- 

cj-T 

Dy wedwyd  nad  y w yr  wythfed  amgen  nac  ail  adrodd- 
iad  o’rsain  gyntaf.  Gellir  peidio  defnyddio  yr  wythfed, 
os  dewisir,  a dyblu  y trydydd,  erffurfio  pedwar  o leisiau. 


ESIAMPL. 


u cvrn 

, 

-p 

— g-§_ü 

<« — ->ó — u 

Neu  os  dewiser, 
gellir  dyblu  y pum- 
ed,  er  fFurfio  ped- 
war  o leisiau. 


ESIAMPL. 


n n 

A f-s-  C Lj 

V & 5 II 

1 

( < 

£ 

/ • ! 

1 

Oddiwrth  yr  esiamplau,  gwelwn  mai  yr  un  yw  y bass 
yn  mhob  cyflëad. 

Yn  3.  Ei  ddefnyddiad.  Wrth  ddefnyddiad  cord , 
y deallir  y defnydd  a wneir  a?r  cord  mewn  peroriaeth. 
Defnyddir  y cord  cyffredin  mewn  tri  o brif  leoedd 
yn  y ddau  gywair,  sef  ar  y tonydd,  y llywydd,  a?r  islyw- 
ydd.  Sylwer,  rhaid  fr  cord  cyffredin  ar  y llywydd  bob 
amser,  fod  yn  fwyaf,  îe,  yn  y cy wair  lleiaf ; ond  y mae 
cord  cyfiredin  ar  y tonydd  a’r  islywydd  yn  fwyaf,  neu 
leiaf',  yn  ol  fel  y bo  cywrair  y beroriaeth;  h.  y.  os  bydd 
y cywair  yn  fwyaf,  bydd  y cord  hefyd  yn  fwyaf ; ond  os 
bydd  y cywair  yn  lleiaf,  bydd  y cord  yr  un  modd  yn 
lleiaf. 

Yn  4.  Ei  symudiad.  Wedi  i ni  hysbysu  am  y prif 
leoedd  y gwasanaetha  y cord  cyffredin  ynddynt,  rhoddwn 
yn  awr  esiamplau  er  dangos  ei  wahanol  symudiadau  yn 
ei  brif  leoedd.  Ei  symudiad  cyntaf  yw  oJr  tonydd  i’r 
llywydd.  Yr  ail,  o*r  llywydd  i?r  tonydd.  Y trydydd, 
o’r  tonydd  i’r  islywydd.  Y pedwarydd,  o’rislywydd  fr 


5 


tonydd.  Y pumedj  o’r  islywydd  i’r  llywydd.  A?r 
chweched,  o’r  llywydd  iJr  islywydd.  Sylwer;nidyw 
y symudiad  o’r  llywydd  i’r  isly wydd  yn  rheolaidd,  ond 
yn  unig  pan  fyddo  c ord  y lly  wydd  yn  diweddu  brawddeg 
gerddorawl,  a cord  yr  isly  wydd  yn  dechreu  brawddeg 
newydd. 


ESIAMPL  0?R  SYMUDIADAU  YN  Y CYWAIR  MWYAF. 
laf,  o’r  tonydd  i’r  llywydd.  2iî,  o?r  llywyddi’r  tonydd. 


f o : 

' C5 

^ 

: S ■ 

<0 

o w 

L • 



o 

\ J 

3,  oh-  tonydd  i 

A 

r islywydd. 

4,  o’r  isly  wy 

ddi7rtonydd. 

/T  C5  

rz  ■ - 



C-í 

r— 

S 

S 

J ^ ' 

r*  • 

CÌ-  ' 

> — J 

CJ. 

: £5  ■ 

\ 

5,  o’r  islywydd  i’] 

A 

r llywydd.  6 

, o;r  llywydc 

rrs 

l i?r  isly wydd. 

‘ 5T-  " # ‘ 

ì 

I 

— (3) ì 

§ 

S 

2 1 

r • 

r 

r\ 

* 

V j • 

1 

— 

ESIAMP] 

laf,  o?r  toi 

f — fỳ 

L 0?R  S 
iydd  i5] 

YMUDIADAU 

f llywydd.  ! 

YN  Y CYWA 
2il,  o;r  llywy 

IR  LL 
dd  iJr 

EIAF. 

tonydd. 

T 

jsr. : 

‘i* 

(r 

tt  !c 

tt  s 

V 7 

C: 

_u_ 

r r r r 

ÌT- 

L2j_ 

#_ 

; * 

4- 

: -J  : 

9 


6 


3,  o’r  tonydd  i’r  islywydd.  4,  o’r  islywydd  i’r  tonydd. 


:B= 


rs  . 

LL  • 

^ 

«=3 

S2  " " 

ö,  o’r  islywydd  i’r  llywydd.  6?  o’r  llywydd  i’r  islywydd. 

í s 


=5± 


152= 


IQI 


Perthyna  yr  un  sylwadau  i’r  chweclied  symudiad  yn 
y cy wair  lleiaf*  a’r  cywair  mwyaf. 


Symudiad  y lleisiau. 

Wrth  sylwi  ar  wahanol  symudiadau  y gerddoriaeth, 
a’u  cydmaru  a’u  gilydd,  cawn  eu  bod  yn  gynwysedig 
mewn  tri  o wahanol  foddau ; sef  cydsymudawl,  gwrth- 
symudawl,  gŵyrsymudawl.  Sylwn  yn  laf.  Ar  y modd 
cydsymudawl  ( similar  motion).  Pan  y byddo  dau  lais 
yn  cydsymud  trwy  esgyn,  neu  trwy  ddisgyn,  gelwir  y 
cyfryw  symudiadau  y modd  cydsymudawl. 


ESIAMPL. 


r—ÿ  m * 

' — 

-fa-f-r- 

i 

i 

î0'  $ r 

fi 

«-  J—  ■ 

i 

1 ' 

m - 

1- 

_ n * r r~ 

1 — i — — 1 — 

Sylwn  yn  2il.  Ar  y modd  gwrthsymudawl  ( contrary 
motion).  Pan  y byddo  dau  lais  yn  symud  yn  groes  i’w 
gilydd;  h.y.  y naill  yn  esgyn,  a’r  llais  arall  yn  disgyn, 
gelwir  y cyfryw  symudiad,  y modd  gwrthsymudawl. 


7 


ESIAMPL. 


f — i 

A Êt  _ 

1 m . . r. 

.9  „ 

,r,  # 

C 

* Uf- 

- tf-J  • -- 

P-h- 

— I 

«L> 

l 1 — 

« — 

® Ê ® 

(• 

í • 1 9 

> r.  | r 

\ 

L'  2 ŵ. 

m i 

1 _ 1 

1 1 

1 1 

J — F 

Sylwn  yn  3ydd.  Arymodd  gŵyrsymudawl  ( oblique 
motion).  Pan  y mae  un  llais  yn  sefydlog  ar  un  saln,  a’r 
llais  arall  yn  symud  trwy  esgyn  neu  ddisgyn,  gelwir  y 
cyfryw  symudiad  y modd  gŵyrsymudawl. 


ESIAMPLAU. 

Fel  hyn.  Neu  fel  hyn. 


r#  , 

S # 4 1 

-q|_| 

Ŵ ẅ' 

" i I § i 

1 l 1 1 

tA-;  1 r 

Symudiad  y cydseiniad. 

Wrth  ddefnyddio  y cydseiniaid,  naill  ar  ol  y llaìî, 
dylid  sylwi  ar;  ac  astudio  y rheolau  a ganljai  gyda 
inanylrwydd. 

Rheol  laf.  Y mae  yn  afreolaidd  defnyddio  wythau  yn 
y modd  cydsymudawl ; gan  hyny,  y mae  yr  esiampl  isod. 
yn  feius  ac  i’w  gochelyd : — 

ESIAMPL. 

Fel  hyn.  Neu  fel  hyn. 


8 8 


8 8 


8 


Rheol  2il.  Y mae  yn  aí'reolaidd  defnyddio  pumpau 
perífaith  yn  y modd  cydsymudawl,  gan  hyny  y mae  yr 
esiampl  hon  hefyd  yn  feius7  ac  iJw  gochelyd: — 


ESIAMPL. 

Fel  hyii.  Neu  fel  hyn. 


1 3 i = 

ri  EB 

— |- — 

■ n . - 

— ^ ® — m 

L 

~ * : 

5 5 5 5 

Gelwir  yr  wythau  a?r  pumpau  uchod,  yn  wythau  a 
phumpau  anüwg,  er  eu  gwahaniaethu  oddiwrth  wythau 
a phumpau  cuddiedig. 

Rheol  3ydd.  Gellir  defnyddio  pumpau  yn  y modd 
cydsymudawl  pan  fo  y naill  yn  bumed  perffaith,  a’r  llall 
yn  burned  lleiaf. 

ESIAMPL. 


Eheol  4ydd.  Y mae  yn  afreolaidd  symud  o unrhyw 
sain  i gydsain  berffaith  yn  y rnodd  cydsymudawl?  gan 
hyny  y mae  yr  esiamplau  isod  yn  feius,  ac  i’  w gochelyd : — 


ESIAMPL. 

Symudiadau  afreolaidd  i?r  wythfed. 


~ì 

? - 

m 

• H 

8 

S 

f 

fl 

5 i 

ai 



í 

rT-  -i  

~ --  1 

© 

1 t+â 

Fel  hyn?  8, 


neu  8,  neu  6,  8. 


9 


Syinudiadau  aíreolaidd  i?rpumed  perffaith. 


Fel  hyn,  3,  5,  neu  6,  5,  neu  8,  5. 


Gelwir  symudiadau  yr  esiam^iu  uchod,  wythau  a 
phumpau  cuddiedig,  ac  y maentagosmor  feiusagwrthun 
a?r  wythau  a?r  pumpau  amlwg.  Addysgir  ni  gan  amryw 
awdwyr  ei  fod  yn  oddefol  i lanw  y syinudiadau  a fo  yn 
symud  trwy  neidiau  yn  yr  air,  a?u  cyfleu  ynsymudiadau 
graddol,  os  bydd  hyny  i?w  ddymuno:  os  fefly,  pan  renir 
nôd  er  llanw  cyfrwng  y naid,  y mae  yr  wythau  a?r 
pumpau  cuddiedig  yn  dod  yn  hollol  o’r  un  natur  a?r 
wythau  a?r  pumpau  amlwg. 


ESIAMPLAU. 


Wythau  cuddiedig  yn  dod  yn  wythau  amlwg. 


1 


p 


— ŵi — rl*»- 


567  8 8 


Pumpau  cuddiedig  yn  dod  yn  ' bumpau  amlwg. 


Z<St 


s rJ 


:gzi= 


3 4 5 5 


Oddiwrth  yr  esiamplau,  gwelwn  ein  bod  wrth  ranu  y 
nôd  er  llanw  y cyfrwng,  yn  dangos  y modd  y mae 
wytliau  a phumpau  cuddiedig  yn  ffurfìo  wythau  a 


10 


phumpau  amlwg,  ac  y mae  hyny  yn  ddigon  o reswm  er 
profi  nad  yw  y cyfryw  symudiadau  yn  rheolaidd. 

Dylid  sylwi  ar  y rheol  uchod  gyda  manylrwydd  yn  y 
prifleisiau,  sef yr  air a’r bass.  Ond  goddefir  troseddiadau 
yn  íwy  rhwydd  gyda’r  counter  a’r  tenor , yn  enwedig  pan 
íyddont  yn  cydsymud  mewn  modd  gwrthsymudawl  i’r 
air  a’r  bass. 

Hheol  oed.  Pan  fyddo  y bass  yn  neidio  pedwar  ; a’r 
llais  uwcliaf  yn  symud  trwy  raddau,  y mae  yn  oddefol 
symud  i gydsain  berffaith  yn  y modd  cydsymudol. 


ESIAMPLAU. 


Fel  hyn, 


Neu  fel  hyn. 


-W-~ 


ía 


îBE 


3 5 


8 5 


5 8 


Rheol  6ed.  Na  ddefnyddier  dau  o drydydd  mwyaf  yn 
y modd  cydsymudawl,  oddieithr  mewn  diweddeb,  neu 
pan  na  aller  eu  hebgor. 


ESIAMPL  I7W  GOCHELYD. 


v 3 3 3 3 

Rheol  7fed.  Nid  yw  dau  neu  ychwaneg  o’r  chwechau 
lleiaf,  yn  gymeradwy  yn  y modd  cydsymudawl,  yn 
neillduol  mewTn  cynghanedd  syml. 

ESIAMPL  i’w  GOCHEL. 


1 

- t 

P 

i 

1 

m— 1 

I 

b 'e 

6 ! 

í 

11 


Gellir  defnyddio  y trydyddau  mwyaf  a’r  chwechau 
lleiafbobyn  ail  a’r  trydyddau  lleiaf a’r  chwechau  mwyaf: 
gellir  defnyddio  chwechau  rnwyaf  yn  nghyd  a thrydyddau 
lleiaf,  drwy  neidiau  a symudiadau  graddol. 

JRheol  8fed.  Dylai  y trydydd  mwyaf,  pan  yn  ffuríìo 
nod  arweiniol,  esgyn  un  radd  wrth  symud  i’r  cord  dilynol. 


ESIAMPL. 


Fel  hyn,  ac  nid 


fel  liyn. 


Rheol  9fed.  Nid  yw  yn  oddefol  dybluy  nôd  arweiniol, 
yn  enwedig  ar  y rhan  bwysleisiol  o;r  bar. 

Rlieol  lOfed.  Pan  ddefnyddier  cords  gwalianol,  ac  un 
nôd  yn  cael  ei  ddefnyddio  ar  yr  un  llinell  neu  gyfrwmg 
yn  y ddau,  gelwir  y nôd  hwnw,  yn  nôd  cysylltiadol. 

Dyiid  defnyddio  y nôd  cysylltiadol  yn  yr  un  llais  yn 
y cordsj  ac  nid  mewn  lleisiau  gwahanol. 


ESIAMPL. 

Fel  hyn,  ac  nid  fel  hyn. 


Sylwer,  y nôd  cysylltiadol  yw  G. 

Yn  5ed.  Yr  arferiadau  a wneir  a’r  cord  cyffredin. 

Arferir  y cord  cyffredin  ar  eilfed,  a thrydydd,  a 
cliweched  y cyweirnod ; ond  anfynych  iawn,  mewn 
cydmariaeth  i’r  cord  cyffredin  ar  y tonydd,  y líywydd, 
a’r  is]ywrydd,  yn  enwedig  gan  gyfansoddwyr  diweddar. 
Yr  ychydig  arferiad  a wmeir  ag  ef  ar  achosion  neillduol 
ydŷnt,  yn  laf.  Arferir  y cord,  cyffredin  ar  eilfed  y 
cy wrirnod,  pan  ddilynir  ef  ar  y lly wydd. 


12 


ESIAMPL. 


H- 


-ö- 


EB= 


2il.  Ar  y chweched.  Arferir  y cord  cyífredin  ar  y 
chweched,  mewn  pedwar  amgylchiad;  yn  laf,  Pan  rag- 
ílaenir  ef  ar  y tonydd. 


ESIAMPL. 


ESIAMPL. 


EEEEE 


2il,  Pan  rag  - 
flaenir  ef  ar  y 
llywydd. 


ÊS 


3ydd,  Pan  ddilynir  ef  ar  yr  islywydd. 


ESIAMPL. 


ESIAMPL. 


EBt 


1 


4ydd,  Pan  ddi- 
lynir  ef  ar  y 
llywydd. 


-&r 


EEE 


Arferir  y cord  cyífredin  ar  drydydd  y cyweirnod  pan 
ragflaenir  ef  ar  y cord  cyíFredin  ar  y llywydd. 


ESIAMPL. 


-&- 


-ä- 


EEE 


Caniateir  defnyddio  y cords  blaenorol  mewn  amgylchiad 
caetn,  ac  mewn  ehediant  (fuges).  Ond  gwneuthur 


13 


arferiad  diangen  o lionynt  rnewn  achosion  cyífredin,  nid 
y w amgen  na  tlirosedd  o’r  rheol  a phrawf  o anwybodaeth. 

6.  Am  y cord  cyffredin  anmherffaith.  Ffurfir  y 
cord  hwn,  pan  ddefnyddir  cord  cyffredin  ar  y nod  ar- 
wciniol  yn  y ddau  gywair,  yn  nghyd  ac  ar  eilfed  y 
cywair  lleiaf.  Cyfansoddir  ef  drwy  ychwanegu  y 
trydydd  lleiaf,  yn  nghyd  a?r  pumed  lleiaf  at  ei  nod 
sylfaenol.  Pan  ddefnyddir  y cord  hwn  ar  y nod  arweiniol, 
dylai  y bass  symud  trwy  esgyn  i?r  cyweirnod,  a rhaid  i’r 
pumed  wrthsymud  trwy  ddisgyn  un  radd. 

ESIAMPL. 

3t 


V j 

9 

-# 

Fe  allai  mai  nid  anfuddiol  fyddai  i ni  wneud  ychydig 
sylwadau  ychwanegol  ar  ddefnyddiad  a symudiad  y cord 
cyfiredin. 

Fe  wel  y darllenydd  yn  yr  esiamplau  o’r  cord  cyffredin, 
mai  bass  sylfaenol  y trydydd,  y pumed,  a’r  wythfedyw  y 
tonydd ; bass  sylfaenol  yr  eilfed  a’r  seithfed  yw  y 
lly wydd  ; ac  mai  bass  sylfaenol  y pedwarydd  a’r  chweched 
yw  yr  islywydd. 

Ein  gorchwyl  nesaf  fydd  cyfieu  y raddfa  naturiol  ar 
ddull  sylfon*  ( subject ) ; yna  dodwn  y bass  sylfaenol 
perthynol  i bob  nod  o’r  raddfa  yn  gyferbyniol. 

ESIAMPL. 


Sylfon. 


Bass 

sylfaenol 


Ein  gorchwyl  nesaf  y w llanw’r  gynghanedd,  yr  hyn 
a gyflawnir  drwy  ychwanegu  y trydydd,  y pumed,  neu’r 
* Sylfon  yw  groundworh. 


Ì 

ì 

] 

à 

(c 

ÇS 

Ö 

1 

r 

- 

,0 

Ó. 

1 CJ 

1 

c*  • 

U • 

1 

CT 

jLá 

L-o 

L tt: 

1 

r ■ 

Tonydd,  llyw.  ton.  islyw.  ton.  islyw.  Uyw.  ton. 


10 


14 


wythfecl,  at  y nod  sylfaenol.  Dylid  cymeryd  y 
rhyddid  mwyaf  gyda’r  gorchwyl  hwn.  liewiser  yr 
un  a fyner  o7r  tri  chyfìëad,  gellir  dyblu  y trydydd,  y 
pumed,  neu  ychwanegu  yr  wythfed.  Cofier  rhoddi 
cymaint  o beroriaeth  ( melody ) yn  mhob  llais  ag  a fo  yn 
ddichonadwy. 

Ail  ddefnyddiwn  yr  esiampl  flaenorol  wedi  llanw’r 
gynghanedd,  ac  wedi  ei  thrawsddodi  i’r  cyweirnod  G. 


ŷ ö 1 

r "t  i ■ 

h — -i— — 

or  3 " 

Onn 

G R H 1 

fíJü V7  c — \ Q 

t iÛ5fjk3r~ 

C Q 

Q 

trp  08  i 

r 0>,  o 

1 D 

r5  r 

^ C2  3 

O 8 

r 1 

l > • fì 

" ^ 

- - 

o 

Ö 

ö 

j ' 

Ö 

j J 

Le — o 

• • G7  I >!■  2 

Tonydd,  llywydd,  tonydd,  islyw.  tonydd,  islywydd,  llywydd,  tonydd. 


Ffurfiwyd  y cyfnewidiad,  sef  cord  y seithfed,  &c.,  yn 
y pedwarydd  bar , er  gochel  8au  a 5au  dilynol,  ac  hefyd, 
er  ffurfio  diweddeb  ( cadence ). 

Da  fyddai  i’r  myfyriwr  drawsddodi  yr  esiampl  uchod  i’r 
gwahanol  gyweirnodau. 

Nid  ydym  yn  rhoddi  yr  esiampl  uchod  fel  un  i’w  harfer 
bob  amser,  ond  yn  hollol  i’r  gwrthwyneb.  Canfyddir  y 
rhesymoldeb  o’i  defnyddio,  pan  ystyrir  mai  am  y c ord 
cyfl'redin  yr  ymdrinir  ar  hyn  o bryd.  Dywedwyd  mai 
o’r  cord  cyfiredin  y tardda  y cords  oll:  gellir  dywedyd 
roai  o’r  esiampl  uchod  y tardda  gwir  sylfaen  cynghanedd. 
Nid  ydym  wrth  ddywedyd  hyn  yn  dibrisio  y cords 
tarddiedig  mewn  un  radd,  ond  dywedwn  eu  bod  yn  peri 
amrywiaeth,  hyfrydwch,  a boddhad  neillduol  i’r  glust, 
ac  yn  peri  i symudiadau  y beroriaeth  fod  yn  ystwyth, 
esmwyth,  a naturiol. 


PEN.  III. 

Cord  y chweched , sef  gwrthddull  cyntaý  y cor d cyjfredin. 

Defn  yddir  y cord  hwn  yn  fynych  iawn,  ac  efe  ywy 
cord  nesaf  ei  berthynas  i’r  cord  cytìredin.  Nynia  sylwn 
ar  y cord  yn  y drefn  a ganlyn ; — 1.  Ei  gyfansoddiad 
2.  Ei  ffurfiad.  3.  Ei  gyflëad.  4.  Ei  ddefnyddiad. 
5.  Yr  arferiad  a wneir  ag  ef.  Sylwn  yn 


15 


1 .  Ei  gyfansoddiad.  V mae  cord  y chweched  y n gyfan- 
soddedig  o dair  sain,  sef  nod  y bass , ei  drydydd,  a’i 
chweched.  Rhifnodir  y cord  hwn  weithiau  â ond  yn 
fwyaf  mynych  âJr  rhifnod  6 yn  unig  : — 

ESIAMPL. 


-} 

í : 

5 ^-3 

•> 

/ 

5 • 

V 

j • ö 

\ 

6 

Wrth  gyfrif  cyfryngau  cords , dylid  dechreu  hob  amser 
yn  y bass. 

2.  Eiffurfiad.  Ffurfir  y cord  hwn  trwy  cìdefnyddio 
trydydd  y cord  cyífredin  yn  y bass}  yn  lle  y nôd 
gwreiddiol : — 

ESIAMPLAU. 


Y cord  gwreiddiol,  sef  y Cord  y chweched,  sef  gwrth- 

cord  cyíFredin.  ddull  cyntaf  cord  cyífredin. 


tarddu  o?r  cord  cyffredin,  ac  mai  trwy  ddefnyddio  trydydd 
y cord  cyffredin  yn  y bass , yn  lle  y nod  gwreiddiol,  y 
ffurfir  cord  y chweched ; gan  hyny,  gwelwn  yn  amlwg 
mai  gwreiddyn  cord  y chweched,  yw  y cord  cyffredin. 

3.  Ei  gyfìëad.  Dywedwyd  fod  y cord  hwn  yn 
gyfansoddedig  o dair  o wahanol  seiniau.  Gellir  ffurfio 
pedwaredd  sain  mewn  tri  o wahanol  ddulliau. — Yn  1. 
Trwy  ychwanegu  yr  wythfed.  Yn  2.  Trwy  ddyblu  y 
chweched.  Yn  3.  Trwy  ddyblu  y trydydcl. 

1.  Gellir  ychwanegu  yr  wythfed  mewn  tri  o wahanol 
gyflëadau. 


16 


ESI AMPLAU. 


Cyflead  cyntaf.  Ail  gyflead.  Trydydd  cyflead. 


ifi 

rD~R 

— m — n 

CDJ i 

0-3 

H 

cè  • 

?T5 

6 6 6 
2.  Geilir  dyblu  y chweched  fel  hyn, — 


Neu 

fel  hyn, — 


-0-3- 


EEEE 


:q= 


6 6 
3.  Gellir  dyblu  y trydydd  fel  hyn, — 


î 


=£xs= 


-0-3- 


IBì: 


Neu 

fel  hyn,- 


-j) — 0-3 -0-3 

dSh 


:=2= 


6 6 
Wrth  ífurfio  pedwaredd  sain  i’r  cordhww,  gall  y cyfan- 
soddwr  ddewis  yr  un  a fyno  o?r  esiamplau  blaenorol,  yn 
ol  fel  y bo’r  gynghanedd  yn  caniatau  oreu ; ond  dyíid 
manwl  sylwi  ar  y rheolau  a ganlyn. 

Rheol  1.  Pan  ddefnyddir  y chweched  lleiaf,  yn 
nghyd  a’r  trydydd  lleiaf,  gellir  dewis  yr  un  a fyner  o’r 
tridull;  sef  naill  ai  ychwanegu  yr  wythfed,  dyblu  y 
chweched,  neu  ddyblu  y trydydd : — 


( A „ 0_3. 


/ 

r S 

CD  fi 

CX6 

É. 

0-3 

0-3 

- 

P §8 

-0-6 

(ò  * 

t.  • = 

=3 

\ 

6 


6 


6 


17 


Gellir  defnyddio  yr  un  rliyddid  pan  fyddo  y cliweched 
a ’r  trydydd  eill  dau  yn  fwyaf. 

Rlieol  2.  Nid  y w yn  oddefol  ychwanegu  yr  wythfed 
at  cord  y cliweched,  pan  ddefnyddir  ef  ar  y nôd  arweiniol : 
yn  y cyf'ryw  amgylchiad,  gellir  dyblu  y trydydd,  neu  y 
chweched. 


ESIAMPL. 


( ~ŷ  -1— ■ 

äi  a 

zr  ° 3 

. ~^T_  cv 

• 1 ] 

6 


Rheol  3.  Nid  yw  yn  oddefol  dyblu  y chweched 
pan  ddefnyddir  ef  ar  eilfed  y cyweirnod,  o blegid  fod  y 
chweched  yn  nôd  arweiniol : yn  y cyfryw  amgylchiad, 
gellir  dyblu  y trydydd,  neu  ychwanegu  yr  wythfed. 


ESIAMPL. 
-^-3 — 


1523= 


EEE 


Sylwer,  gwrthddull  cyntaf  cord  cyffredin  anmherffaith, 
yw  y cord  uchod. 

4.  Ei  ddefnyddiad.  Dywedwyd  fod  y cord 
cyffredin  i?w  ddefnyddio  ar  y tonydd,  y llywydd,  a?r 
islywydd. 

Dangoswyd  y modd  y mae  cord  y chweched  yn  tarddu 
o’r  cord  cyffredin,  a bod  sefyllfa  cord  y chweched  ar  y 
trydydd  uwchlaw  y cord  cyff'redin ; felly,  gwelwn  yn 
amlwg  fod  sefyllfa  cord  y chweched  ar  y trydydd  uwchlaw 
y tonydd,  y líywydd,  a;r  islywydd.  Trwy  ddefnyddiol- 
deb  cord  y chweched  a’r  cord  cyffredin,  yn  ngliyd  a 
gwrthddull  cyntaf  y cord  cyffredin  anmherffaith,  gallu- 
ogir  ni  i gynghaneddu  holl  nodau  y raddfa;  gyda  chyng- 
hanedd  briodol  ar  bob  nôd. 


18 


ESIAMPL. 


Oddiwtli  yr  esiampl,  gwelwn  fod  y cord  cyfFredin  yn 
cael  eiddefnyddioyn  ei  dairbrif  sefyllfa;  sef'  ar  y tonydd, 
y llywydd,  a?r  islywydd:  hefyd,  gwelwn  fod  cord  y 
chweched  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  ei  dair  brif  sefyllfa; 
sefar  y trydydd  uwchlaw  y tonydd,  y llywydd,  a’r 
islywydd;  yn  nghyd  a gwrthddull  cyntaf  ôord  cyífredin 
anmherffaith  ar  D. 

5.  Yr  arferiad  a wneir  a cord  y chweched.  Arferir 
cord  y chweched  ar  bob  nod  o’r  raddfa. 


ESIAMPL. 


zQ  -j  d ; 

— 1 -j  • 

d ^ n 

^ j rN 

r_g  n 

. H -H 

1 ^ 

■ cJ,  & 

cJ  _ r^i 

CJ,  M 

. cJ Ä 



í 

-o- 

V J • 

i 

ícj 

\ J 

L_q_j_j 

56  6 6 6 6 6 6 


Na  ddefnyddier  cords  anmhriodol  mewn  achosion 
cyffredin,  am  eu  bod  heb  wreiddiau  priodol ; ond  godd- 
eíir  hwy  ar  amgylchiadau  eaeth,  ac  mewn  ehediant. 


PEN.  IV. 

Cord  y chweched  ar  pedwarydd , sef  ail  wrthddull  y 
cord  cyffredin. 

Nyni  a sylwn  ar  y cord  yn  y drefn  a ganlyn  : — Yn  I. 
Ei  gyfansoddiad,  2.  Ei  ífurfiad.  '3.  Ei  gyflëad. 
4.  Ei  ddefnyddiad.  Sylwn  yn 
1.  Ei  gyfansoddiad.  Y inae  y cord  hwn  yn  gyf- 


19 


ansoddedig  o dair  sain,  sef  nod  y bass,  ei  chweched, 
a?i  bedwarydd.  Rhifnodir  y cord  a 

ESI  A.MPL, 


6 

4 


2.  Ei  ffurfìad.  Ffurfir  cord  f drwy  ddefnyddio 
pumed  y cord  cyffredin  yn  y bass,  yn  lle  y nod  gwreidd- 
iol. 

ESIAMPL. 


Y cord  gwreiddiol.  Gwrthddull  cyntaf.  Ail  wrthddull. 


i7 

n 

X ^ ^ 

0 

G ^ fl 

Qvj  ^fj 

V I/  i? 

r^i  fí  ( I 

i 'l 

ö 

D 

1 

c 

ö f 



q 1 

. 1 

— i — 

-4  L 

4 

Ychwanegwyd  yr  wythfed  yn  yr  esiampJ,  er  ffurfio 
pedwar  o leisiau.  Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod 
cord  | yn  tarddu  o’r  cord  cyffredin,  ac  mai  trwy  ddef- 
nyddio  pumed  y cord  cyffredin  yn  y bass  y ffurfìrcord  f. 

3.  Ei  gyfiëad.  Cyflëir  cord  f i dri  o wahanol  gyflëadau. 

ESIAMPL. 


Cyflead  laf.  2il  gyflead.  3ydd  cyflead. 


20 


Hheol  1.  Pan  ddefnyddir  y cord  | ar  y tonydd,  a?r 
llywydd,  gellir  dyblu  y chweched,  neu  y pedwarydd,  os 
bydd  hyny  yn  fwy  dewisol  na  ychwanegu  yr  wythíed. 

Rheol  2.  Nid  y w yn  oddefol  dyblu  y chweched  pan 
ddefnyddir  cord  | ar  eilfed  y cy  weirnod,  gellir  dyblu  y 
pedwarydd,  neu  ychwanegu  yr  wythfed  yn  y cyfryw 
amgylchiad. 


ESIAMPLAU. 


4.  Ei  ddefnyddiad.  Dywedwyd  fod  y cord  cyífredin 
i’w  ddefnyddio  ar  y tonydd,  y llywydd,  a?r  islywydd. 
Dywedwyd  heíÿd  fod  sefyllfa  cord  y | ar  y pumed 
uwchlaw  y cord  cyffredin;  felly  gwelwn  fod  y cord\ 
i’w  ddefnyddio  ar  y llywydd,  y tonydd,  ac  eilfed  y 
cyweirnod. 

Bheol  1.  Pan  ddefnyddir  cord  | pryd  y byddo  nod 
y bass  yn  parhau,  dylid  ei  ragflaenu  afl  ddilyn  aJr  cord 
cytìrediu  o?r  unrliy w nôd . 


ESIAMPL. 


P-8 


3Z5I 


Rheol  2.  Pan  ddefnyddir  cord  | pryd  na  byddo  y 
bass  yn  parliau,  dylid  paratoi  ac  adteryd  y pedwarydd, 
yn  y cyfryw  amgylchiad. 


21 


ESIAMPLAU. 

A 


P 


'ä=: 


:a 


-‘H- 

-y 

— j 

:Êi; 


V j • M H 

Ö 

4 4 

Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  y nod  sydd  yn 
fiurfio  y pedwarydd,  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  y cord 
blaenorol  tan  y llythyren  P?  sef  paratoad.  j&efyd, 
gwelwn  ei  fod  ar  ol  tì'urfio  y pedwerydd  tan  y llythyren 
T,  sef  tarawiad,  yn  disgyn  un  radd  fir  cord  nesaf  dan  y 
llythyren  A,  sef  adferiad. 

Nyni  a ychwanegwn  esiampl,  er  dangos  defnyddiad 
cords  | ar  y raddfa. 


S5I 


I i 


R * : 

• * d 

(®~r 

-r 

1— 

66  666  66  6 66  65 

4 4 4 4 3 

Anfynych  y defnyddir  cord  | ar  eilfed  y cyweirnod,  o 
blegidfod  y cord  § yn  fwy  dewisol  yn  y cyfryw  seíyllfa. 

Rheol  3.  Os  bydd  y nod  a fo  yn  tturfio  pedwar- 
ydd  yn  parhau  ar  yr  un  sefyllfa ; h.  y.  heb  ei  adferyd, 
yn  y cyfryw  amgylchiad  ni  ddylai  y bass  fyned  i,  na 
dyfod  o’r  cord  | trwy  neidiau,  ond  trwy  symudiadau 
graddol. 

Fel  hyn, 


3SÉ 


ESEI: 


ES 


Neu  fel  hyn. 


-ö: 


1 


11 


6 6 
4 


22 


Rheol  4.  Pan  fyddo  y bass  yn  syraud  o’r  naill 
wrthddull  i?r  llallyn  yr  un  cord  gwreiddiol,  gellir  myned 
i,  a dyfod  o’r  cord  | trwy  neidiau,  ac  heb  adferiad. 

EST  AMPLAU. 


Tonydd.  Llywydd.  Islywydd. 


— : 

0 

o n 

r? 

-§ — § — 11 

M C — s 

(44  -n  -f-r' 

^ ri 

-(4^“1*h •—  ■ 

E— 

— : 

«|_| «l_U 

6 6 6 6 6 0 
4 4 4 


PEN.  Y. 

Cord  y seithfed  a’i  Wrthddulliau. 

Y cord  nesaf  ei  berthynas  i?r  cord  cyífredin  a?i  wrth- 
ddulliau,  yw  cord  y seithfed.  Nyni  a sylwn  ar  y c ord 
hwn  yn  y drefn  a ganlyn; — Yn  1.  Ei  gyfansoddiad. 
2.  Ei  ífurfiad.  3.  Ei  gyflead.  4.  Ei  baratoad  a7i  ad- 
feriad.  5.  Ei  ddefnyddiad. 

1.  Ei  gyfansoddiad.  Y mae  cord  y seithfed  yn  gyf- 
ansoddedìg  o bedair  sain,  sef  nod  y bass , ei  drydydd 
mwyaf,  ei  buraed  perffaith,  yn  nghyd  a?i  seithfed  lleiaf. 

ESIAMTL. 


Rhifnodir  y cord  â 7. 

2.  Ei  ffurfiad.  Efurfir  y cord  hwn  drwy  ychwanegu 
annghydsain  y seithfed  at  y cord  cyflredin  llywyddawi. 


23 


ESIAMPLAU, 


Cord  cyffredin  llywyddol. 


EEEE 


221 


o hwn  y 
fFurfìr  hwn 


Y seithfed  l^wyddol. 


rEE 


Rhaid  i?r  coröí  hwn  fod  yn  fwyaf  hyd  yn  oed  yn  y 
cywair  lleiaf,  raewn  trefn  i íiurfio  y nôd  arweiniol. 

3.  Ei  gytìead.  Y mae  i7r  cord  hwn  dri  o wahanol 
gyfleadau. 


Cyflead  cyntaf. 

fX 

ESIAMPL. 

2il  gyflead. 

3ydd  cyflead. 

-JL 

0-3 

rÖ'  227 

d 

mj 

^ CD  3 

CD  5 

( * CD 

.CD ... 

\Zl 

7 

7 

7 

Nid  yw  yn  angenrheidiol  i’r  cord  fod  bob  araser  fel  un 
o’r  cyfleadau  uchod ; gadewir  weithiau  y pumed,  a def- 
nyddir  yr  wythfed  ; fel  hyn; — 




-Ö-3- 


7 

jRfi^Oellir  gadael  y pumed  a’r  wythfed  heb  eu  defnyddio, 


t 

fS 

5 2- 

V 

33E 


331 


7 


24 


4.  Ei  baratoad  a’i  adferiad.  Gellir  defnyddio  unrhyw 
un  o'r  cydseiniaid  er  paratoi  ac  adferyd  anngliydsain. 

ESIAMPL. 

Paratoad.  Tarawiad.  Adferiad. 


-í 

l - - • 

^-7 n 

^ ; 

À 

8 

fí 

/ — er 

Û 

r*  • ^ 

tr* 

6 7 


Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  mai  F seithfed  y llyw-  v 
ydd  yw’r  annghydsain;  gwelwn  liefyd  ein  bod  wedi 
defnyddio  F yn  y cord  blaenorol,  hyny  yw,  paratoad  yr 
annghydsain ; gwelwn  hefyd  mai  adferiaä  o annghydsain 
yw  disgyn  un  radd,  tôn,  neu  haner  ton,  megis  o F i E. 

Sylwer,  rliaid  i’r  paratoad,  y tarawiad,  a?r  adferiad 
gymeryd  lle  yn  yr  un  llais. 

5.  Ei  ddefnyddiad.  Defnyddir  y cord  hwn  ar  y 
llywydd. 


Cord  y pumed  aW  chweched , sef  gwthddull  cyntafcorà 
y seithfed. 

Nyni  a sylwn  ar  y cord  hwn  yn  yr  un  drefn  a’r  cord 
gwreiddiol,  sef  cord  y seithfed. 

1,  Ei  gyfansoddiad.  Y mae  y cord  hwn  yn  gyfan- 
soddedig  o bedair  sain,  sef  nod  y bass,  ei  drydydd  lleiaf, 
ei  bumed  lleiaf,  yn  nghyd  a?i  chweched  lleiaf. 


ESIAMPL. 


Ithifnodir  y cord  a § 


25 


2.  Ei  fíurfìad.  Efurfir  y cord  hwn  trwy  ddefnyddio 
trydydd  y cord  gwreiddiol  yn  y bass „ 

ESIAMPL. 


Y cord  gwreiddiol.  Gwrthddull  cyntaf. 


3,  Ei  gyflead.  Ymae  i’r  cord  hwn  dri  o wahanol 
gyfleadau. 


ESIAMPL. 


3 

2 '4^ 

— 

: â 

ö n 

à 

— j 

V 

l7  n 

6-<sfcr'5; 

b h 

r c?  3 ‘ 

I 

E • 

■ 

d 

ì § Ë 


Gocheler  ychwanegu  wythfed  y cord  hwm  am  ei  fod 
yn  nod  arweinioJ;  hefyd  y rheol  gyflredin  yw  peidio 
ychwanegu  yr  wythfed  mewn  un  gwrthddull  cord  y 
seithfed,  am  nad  yw  yn  angenrheidiol  er  fíurfio  pedwar 
o leisiau. 

4.  Ei  baratoad  a?i  adferiad.  Pumed  y cord  hwn 
yw  yr  annghydsain,  gan  hyny  rhaid  paratoi  y pumed  a?i 
adferyd. 

ESIAMPL. 


Paratoad. 

-d- 


Adferiad. 
J 


-&r\ 


~C5 


6 


20 


5.  Ei  ddefnyddiad. 
nod  arweiniol. 


Defnyddir  y cord  hwn  ar  y 


Cord  y pedwarydd  aW  trydydd , sef  ail  wrthddull  cord 
y seithfed. 

Nyni  a sylwn  ar  y cord  hwn  yn  yr  un  drefn,  sef  yn 

1.  Ei  gyfansoddiad.  Y mae  y cord  hwn  yn  gyfan- 
soddedig  o bedair  sain,  sef  nod  y bass,  ei  drydydd  lleiaf,  ei 
bedwarydd  mwyaf,  yn  nghyd  a’i  chweched  mwyaf. 

ESIAMPL. 


Rhifnodir  y cord  a | 

2.  Ei  fiurfiad.  Ffurfir  y cord  hwn  drwy  ddefnyddio 
pumed  y cord  gwreiddiol  yn  y hass. 


Cord  gwreiddiol. 



ÜÊËI 


ESIAMPL. 


o hwn  y 
fíurfir  hwn 


m 


ZE±: 


3.  Ei  gyflead.  Y mae  i’r  cord  hwn  dri  o wahanol 
gyfleadau. 

ESIAMPL. 

Cyflead  cyntaf.  2il  gyflead.  3ydd  cyflead. 




rö 

r* | : 

i 

6 — 1 - 

fr 

— i v 

1 ‘A 

27 


4.  Ei  baratoad  a’i  adteriad.  Yn  y cord  hwn  y 
trydydd  yw  yr  annghydsain,  gan  hyny  rhaid  paratoi  y 
trydydd  a?i  adferyd. 

ESIAMPL. 

Paratoad.  Adferiad. 


-ÿ  & - 

&rS 

3 

/ cJ, 

cJ,  - 

-ffi — Ë— 

i-t 

é 

VT  • ^ 

: 3=1  : 

CJ 

3 

5.  Ei  ddefnyddiad.  Defnyddir  y cord  hwn  ar  eilfed 
y cyweirnod. 


Cord  y pedwarydd  aW  eilfed , sef  trydydd  gwrthddull 
cord  y seithfed . 

Nyni  a sylwn  ar  y cord  hwn  eto  yn  yr  un  drefn. 
1.  Ei  gyfansoddiad.  Y mae  y cord  hwn  yn  gyfansodd- 
edig  o bedair  sain,  sef  nod  y bass,  ei  eilfed  mwyaf;  ei 
bedwarydd  mwyaf,  yn  nghyd  a’i  chweched  mwyaf. 

ESIAMPL. 


^eì=: 

Rhifnodir  y cord  a % 

2.  Ei  ífurfiad,  Ffurfir  y cord  hwn  drwy  ddef- 
nyddio  seithfed  y cord  gwreiddiol  yn  y bass. 


ESIAMPLAU. 


Cord  gwreiddiol. 


(*  • ^ 

o hwn  y 
ffurfir  hwn 


7 


28 


3.  Ei  gyflead,  Y mae  i’r  cord  liwn  eto  dri  o 
wahanol  gyfìeadau. 

ESIAMPL. 


Cyflead  cy 

rntaf. 

2il  gyflead. 
á-4 

3ydd  cyflead. 

d-6 

4 

=^-i 

'-1 

^j_2 

— ^-2 

Y7- 

É 

i 

4 

2 

4.  Ei  baratoad  a’i  adferiad.  Yn  y cord  hwn,  nod  y 
bass  sydd  yn  ífurfio  yr  annghydsain,  gan  hyny,  rhaid  i’r 
paratoad  a’r  adferiad  gymeryd  lle  yn  y bass. 

ESIAMPL. 


-ÿ  ‘1 

— 1 — n 

Ol  4: 

cJ 

cJ 

^ — s O 

.A 

"■  "(JA  Z 

zr  á 

Paratoad. 

CJ  6 

Adferiad. 

7T-  ~ 

Y7-  ^ 

4 

6 

5.  Ei  ddefnyddiad.  Defnyddir  y cord  hwn  ar  yr 
islywydd. 

Adsylwadau. 

Nyni  a ychwanegwn  esiampl,  er  dangos  tarddiadgwrth- 
dduíliau  y seithfed  cord  ar  un  olwg : — 


Y cord  gwreiddiol.  gwrthddull  laf.  2il  wrthddull.  3ydd  wrthddull. 


"ö § 

Ö-5 

e 

-3 

^ 6 ' 

JL  >< 

. u 

i 

a 

fpTS  ^ 

o 

r^l 

V 

S!  .4 

O 

1 

o 

V J 

e 



— 

— 3 — 

ì û 


Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  yn  laf,  Fod  y cord 
gwreiddiol  yn  gyfansoddedig  o bedair  sain,  sef  nôd  y 
bass ; ei  drydydd,  ei  bumed,  yn  ngliyd  a’i  seithfed. 


29 


2.  Gwelwn  mai  trwy  ddefnyddio  trydydd  y cord 
gwreiddiol  yn  y bass , y ffuríìr  y cord\. 

3.  Mai  trwy  ddefnyddio  pumed  y cord  gwreiddiol  yn 
y bass , y ffurfir  y cord 

4.  Mai  trwy  ddefnyddio  seithfed  y cord  gwreiddiol  yn 
y bass,  y ffurfir  y cord 


Cord  seithfed  y nod  arweiniol. 

Dosberthir  y cord  hwn  i ddau  ddosbarth,  sef  cord 
seitht'ed  nod  arweiniol  y cywair  mwyaf,  a chord  seithfed 
nod  arweiniol  y cywair  lleiaf.  Sylwn  ar  cord  seitlifed 
nod  arweinioly  cywair  mwyaf.  Yn  1.  Ei  gyfansoddiad. 
2.  Ei  ffurfiad.  3.  Ei  adferiad.  4.  Ei  ddefnyddiad. 

1.  Ei  gyfansoddiad.  Y mae  y cord  hwn  yn  gyfan- 
soddedig  o bedair  sain,  sef  nod  y bass,  ei  drydydd  lleiaf, 
ei  bumed  lleiaf,  yn  nghyd  a?i  seithfed  lleiaf. 


7 


2.  Eiffurfiad.  Ffurfir  y cord  hwn  drwy  ychwanegu 
y seithfed  at  y cord  cyffredin  anmherffaith. 

ESIAMPLAU. 

Cord  cyffredin  anmherfFaith. 


3.  Ei  adferiad.  Nid  yw  yn  angenrheidiol  paratoi  an- 
nghydsain  y cord  hwn,  na?i  wrthddulliau  ; ond  rhaid  eu 
liadferyd  drwy  ddisgyn  i un  o seiniau  cord  cyffredin  y 
tonydd. 


12 


30 


ESIAMPL. 


Adferiad. 


= ot: 

“S'l" 


:a: 


Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  y cörí/  uchod  yn 
cynwys  dwy  annghydsain,  sef  y seithfed  lleiaf,  a’r  pum- 
ed  lleiaf;  gwelwn  hefyd  ein  bod  wredi  eu  hadferyd. 

4.  Ei  ddefnyddiad.  Defnyddir  y cord  hwn  ar  y nod 
arweiniol  yn  y cywrair  mwyaf.  Anfynych  y defnyddir 
gwrthddulliau  y cord  hwn,  o herwydd  eu  hanmhereidd- 
dra,  yn  neilJduol  y cord  |.  Y drefn  fwyaf  llafar  yw 
cyfleu  yr  annghydsain  yn  y rhan  uwchaf o?r  gynghanedd, 
a?r  nod  arweiniol  yn  y rhan  isaf. 


GwTthddull  cyntaf. 


f - j-ii 


EBE 


1 


Yr  ail  wrthddull. 

-^-3  ^ 


- W-l- 


EËE 


IS3Z 


Cord  y seithfcd  a ddefnyddir  ar  y nod  arweiniol  yn  y 
cywair  lleiaf  sef  y seitlfed  gorleiaf 
1.  Ei  gyfansoddiad.  Y mae  y cord  hwn  yn  gyf- 
ansoddedig  o bedair  sain,  sef  nod  y hass}  ei  drydydd 
lleiaf,  ei  bumed  lleiaf,  a’i  seithfed  gorleiaf. 

ESIAMPL. 


=zgrríts= 


7 


31 


2.  Ei  ffurfiad.  Ffurfir  y cord  Lwn  árwy  ychwanegu 
y seitlifed  at  y cord  cyffredin  anmherííaith  yn  y cywaír 
lleiaf. 


EST  AMPLA.U. 


o hwn  y 
ffnrfir  hwn 


7 

3.  Eí  adferiad.  Nid  yw  yn  angenrheidiol  paratoi  an- 
nghydseiniau  y cord  hwn,  na’i  wrthddulliau ; ond  rliaid 
eu  hadferyd. 


ESIAMPL. 

Adferiad. 


1 ; 

: — S — 1 

=é=i-- 

J 

— 7rr — -i 

0 



7 


Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  dwy  annghydsain 
yn  y cord  hwn?  sef  y seithfed  gorleiaf,  a’r  pumed  lleiaf; 
gwelwn  hefyd  ein  bod  wedi  eu  hadferyd. 

4.  Ei  ddefnyddiad.  Defnyddir  y cord  hwn  ar  y nod 
arweiniol  yn  y cywair  lleiaf. 

I.  Cord  y chweched  a’r  punied,  sef  gwrthddull  cyntaf 
cord  hwn.  Sylwn  yn 

1.  Ar  ei  gyíansoddiad.  Y mae  y cord  hwn  yn  gy f- 
ansoddedig  o bedair  sain?  sef  nod  y bass,  ei  drydydd 
lleiaf;  ei  bumed  lleiaf;  yn  nghyd  a’i  chweched. 


ESIAMPL. 


ì m q 

—à 

^ tt  fí  1 

V 

y ö ^ b 1 

) 

r 

i • | 

j'  . . 

32 

2.  Ei  ffurfiad*  Ffurfir  y cord  liwn  drwy  ddefnyddio 
trydydd  y cord  gwreiddiol  yn  y bass. 

ESIAMPLAU. 

O’r  cord  gwreiddiol  y íFurfir  hwn.  Ytl  3.  Ei  adferiad. 

-7 — , — . fì 


k — e- 


-B 


E± 


=E± 


:a; 


— 

4.  Ei  ddefnyddiad.  Defnyddir  y cord  hwn  ar  eilfed 
y tonydd  yn  y cywair  lleiaf. 

II.  Cord  y pedwarydd  a’r  trydydd,  sef  ail  wrthddull 
y cord  hwn.  Sylwn  yn 

1.  Ar  ei  gyfansoddiad.  Y mae  y cord  hwn  yn  gyfan- 
soddedig  o hedair  sain,  sef  nod  y bass , ei  drydydd  lleiaí, 
ei  hedwarydd  sharp , yn  nghyd  a?i  chweched. 

ESIAMPL. 


-e,-3 — 


m 


EE± 


2.  Ei  ífurfiad.  Ffurfir  y cord  hwn  drwy  ddefnyddio 
pumed  y cord  gwreiddiol  yn  y bass. 

ESIAMPLAU. 

O’rcordgwreiddiol  y íFurfir  hwn.  3.  adferiad. 

er3 — , <Sr3- 


H 


em- 


— S-s-4- 


— 1 


EEiE 


I 


Ei: 


:a: 


S i #í 

4.  Ei  ddefnyddiad.  Defnyddir  y cord  hwn  ar  yr  is- 
lywydd  yn  y cywair  lleiaf. 


33 


II I.  Cord  y pedwarydd  a’r  eilfed,  sef  trydydd  gwrtli- 
ddoll  y cord  hwn.  Sylwn  yn 

1.  Ar  ei  gyfansoddiad.  Y mae  y cord  hwn  yn  gyfan- 
soddedig  o bedair  sain,  sef  nod  y bass,  ei  eilfed  gorlawn, 
ei  bedwarydd  gorlawn,  yn  nghyd  a?i  chweched. 

ESIAMPL. 


r6 

tt 

H - 

44  ^ 

\ z 

1 

i 

V7-  ^ 

2.  Ei  ffurfiad.  Ffurfìr  y cord  hwn  drwy  ddefnyddio 
seithfed  y cord  gwreiddiol  yn  y bass. 

ESIAMPLAU. 

O’r  cord  gwreiddiol  y ífuríìr  hwn.  Yn  3,  Ei  adferiad. 


'CS' 


Adferiad, 


B± 


-e- 


I 


Sylwer  mai  yn  y bass  y mae  adferiad  y cord  hwn. 

4.  Ei  ddefnyddiad.  Defnyddir  y cord  hwn  ar  yr  ar- 
lywydd. 


Adsylwad . 

Sylwer,  prif  leoedd  cord  y seithfed  ydynt  ar  y llyw- 
ydd,  ac  ar  y nod  arweiniol  yn  y cywair  mwyaf,  yn 
ngliyd  ac  ar  y nod  arweiniol  yn  y cywair  lleiaf ; ond  ar- 
ferir  ef  yn  fynych  ar  eilfed  y cyweirnod. 

Sylwer,  y mae  yn  angenrheidiol  paratoi  ac  adferyd 
annghydsain  y cord  hwn;  megis  y seithfed  llywyddawl. 


Paratoad.  Adferiad. 


Y cord 


— ! — 1- 

- 

— - 

nJ  «O 

Gwrthddull  cyntaf. 


— ! — 5 

çJ  cÁ' 5 



5 

6 7— ; -5 

L_  __  — «J 

E± 


3Ê 


34 


Anfÿnycli  y defnyddir  ail  a thrydydd  gwrthddull  i’r 
cord  hwn. 

Y mae  matliau  eraill  o seithiau,  pa  rai  a elwir  seithiau 
syml.  Ffurfir  y seithiau  hyn  drwy  ychwanegu  y seith- 
fed  at  y cord  cyffredinyn  ei  wahanol  sefyllfaoedd ; sef  ar 
y tonydd,  y llywydd,  a’r  islywydd. 

Rheol  1.  Nid  yw  yn  oddefol  defnyddio  y seithiau 
syml,  ond  yn  unig  ar  y rhan  bwysleisiol  o’r  bar . 

Eheol  2.  Dylid  paratoi  ac  adferyd  y seithfed  syml 
fel  y seithfed  llywyddawl. 


PEN.  VI. 

Am  y Cords  Cydbwysol,  (Suspensions.) 

Ffurfir  y cords  cydbwysol  trwy  barhau  nod 
perthynol  i un  cord , afi  ddefnyddio  mewn  cord  arall.  Y 
seiniau  a ddefnyddir  fynychaf  mewn  cydbwysiaid  ydynt 
y nawfed,  yr  hwn  sydd  yn  cydbwyso  i’r  wythfed,  y 
pedwarydd,  yr  hwn  syad  yn  cydbwyso  i’r  trydydd,  yn 
nghyd  a’r  seitlifed,  yr  hwn  sydcl  yn  cydbwyso  i’r  chwech- 
ed.  Dosberthir  y cydbwysiaid  i dri  dosparth,  sef  unigol, 
dwbl,  a thriphlyg.  Sylwn  yn 

1.  Ar  y cydbwysiaid  unigol ; li.y.  cydbwysiad  mewn 
un  llais.  Y cydbwysiaid  unigol  ydynt  y 9fed  a’r  8fed, 
y 4ydd  a’r  3ydd,  yn  nghyd  a’r  7fed  a’r  6ed. 

Er  amlygu  y modd  v ffurfir  y cydbwysiaid,  defnydd- 
iwn  yr  esiampl  a ganlyn; — 


Cynglianedd  syml.  Cynghanedd  gydbwysol. 


6 6 9 8 


Oddiwrth  yr  esiampl  gwelwn  mai  trwy  barhau  D, 
trydydd  cord  y chweched,  a’i  defnyddio  yn  yr  ail  cord, 
y ffurfir  nawfed  y cord  cydbwysol 


35 


Esiampl  o gydbwysiad  y pedwarydd  i;r  trydydd:— 


Cynghanedd  symL 


7 í ' 

Ä 

tr 

n\  A 

£ 

à fl 

Cynghanedd  gydbwysoL 

=3 


-&- 


iEE 


_0_ 


4 3 


Esiampl  o gydbwysiad  y seithfed  i?r  chweched : — 


Cynghanedd  syml. 


Cynghanedd  gydbwysol. 


ì 

: =U 

[ ü : 

es 


m 


7 6 


Am  y cydbwysiaid  dwbl. 

Ffurfir  cydbwysiaid  dwbl  drwy  ddefnyddio  y cydbwys- 
iaid  mewn  dau  lais  ar  yr  un  pryd.  Y seiniau  a ddefnyddir 
fynychaf  mewn  cydbwysiad  dwbl  ydynt  y 1 § yn  nghyd 


ESIAMPLAU. 


--  S : 

• : 

: 

] 

1 

■ H 

m 


9 8 

7 6 


Amy  cydbwysiaid  triphlyg . 


Ffurfir  cydbwysiad  triphlyg  trwy  ddefnyddio  cyd- 
bwysiad  mewn  tri  llais.  Y seiniau  a ddefnyddir  fynychaf 
ydynt,  || 


36 


ESIAMPL. 


9 

r 7 

- - © 

^ 

r~  n 

— r3^ 

$ 

-J 

7 6 
4 3 


Oddiwrth  yr  esiampl  gwelwn  ein  bod  wedi  paratoi  ac 
adferyd  y tri  chydbwysiad. 


Am  gydbwysiad  yn  y bass 

Pan  ddefnyddir  cydbwysiad  yn  y bass,  rhaid  i’r  para- 
toad  a’r  adferiad  gymeryd  lle  yn  y bass . 

ESIAMPL. 


j© 

^ n 

er  i 

ä-H 

D 1 

r~  ì 

( 

n 

V 

j •.  | . 

i 

$ ® 

5 6 
4 5 
2 3 


Rheol  1.  Rhaid  ibob  cydbwysiad  gael  ei  baratoi  a?i 
adferyd  trwy  ddisgyn  un  radd. 

Rheol  2.  Nid  yw  yn  oddefol  defnyddio  y cydbwysiaid, 
ond  yn  unig  ar  y rhan  bwysleisiol  y bar. 

Rheol  3.  Nid  yw  yn  oddefol  dyblu  y nod  a fyddo  yn 
ffurfio  y cydbwysiad. 

Rheol  4.  Nid  yw  yn  oddefol  defnyddio  nod  myned- 
awl  ( passing  note ) fel  paratoad,  nac  adferiad  cy dbwysiad. 

Rheol  5.  Rhaid  i’r  nod  a fyddo  yn  ffurfio  paratoad 
fod  o leiaf  yn  ogyhyd  ei  barhad  â nod  y cydbwysiad ; 
oddieithr  ar  rai  achlysuron  yn  yr  amser  triphlyg ; gan 
hyny  y mae  yr  esiampl  ganlynol  yn  feius  ac  i’w  gochel. 


37 


ESIAMPL. 


TT  — 1 

' ' ~CrT 

ì ■ - 

4 3 

Gall  cydbwysiad  fod  yn  hŵy  ei  barhad  na’i  adfcriad. 


ESIAMPL. 


ÿ"  ~ d,  : 

1 1 ri 

- ^4  - tf 

— — <d — 

— ©1.  ^ ^ F ■ 

— ÎT — & — 

L _U 

r • * 1 

ír* 

■ . . . t*  ■ ■ ì 

4 8 


Bheol  6.  Nid  yw  yn  oddefol  defnyddio  yr  wythfed 
fel  paratoad  i’r  nawfed,  gan  hyny  y mae  yr  esiampl  isod 
yn  feius  ac  i’w  gochel : — 


Rheol  7.  Nid  yw  yn  oddefol  defnyddio  y seithfed  a’r 
wythfed  mewn  cydbwysiad  yn  y bass , gan  hyny  y mae 
yr  esiampl  isod  yn  feius  ac  i’w  gochel: — 


j7 

fi 

f/T\  ^ 

V 1/ 

- =1 

— 

13 


6 


7 g 


38 


PEN.  VII. 


Amy  Diweddebau , (Cadences.) 

Wrth  ddiweddeb  y meddylir  y cords , pa  rai  a ddef- 
nyddir  i derfynu  meddylddrychau  cerddorawl. 

Dosberthir  y diweddebau  i bedwar  dosbarth:  sef  per- 
ffaith,  anmherffaith,  tfugiol,  a playal.  Sylwn  yn 

1.  Ar  y diweddebau  perffaith.  Y cords  a ddefnyddir 
fynychaf  mewn  diweddebau  perffaith  ydynt  cord  y seith- 
fed,  ynghyd  a7r  cord  cyffredin.  Mewn  diweddeb  berffaith 
y mae  y cord  diweíddaf  ond  un?  bob  amser  ar  y llywydd, 
a’r  cord  diweddaf  bob  amser  ar  y tonydd. 


Esiamplau  yn  y cywair  mwyaf. 


Esiamplau  yn  y cywair  Ueiaf. 


Defnyddir  y diweddebau  perffaith  i derfynu  meddyl- 
ddrychau  a chyfansoddiadau  cyflawn.  Nid  y w yn  oddefol 
defnyddio  cords  gwrthddulliawl  mewn  diweddebau  per- 
ffaith. 

2.  Ar  y diweddebau  anmherffaith.  Y mae  y diwedd- 
ebau  anmherffaith  bob  amser  yn  terfynu  ar  y llywydd, 
a?u  heffaith  yn  peri  disgwyliad  am  ryw  ychwanegiad. 
Defnyddir  liwynti  derfynu  adranau,  adosranau  cerddor- 
awl.  Rhaid  i?r  diweddebau  anmherffaith  fod  yn  fwyaf 
yn  y cywair  lleiaf. 


3.  Ar  y diweddeb  ffugiol.  Y mae  y diweddeb  ffugiol 
yn  deilliaw  ob*  diweddeb  perffaith.  Ffurfìr  ef  trwy  ddef- 
nyddio  yr  arlywydd  yn  lle  y tonydd. 


39 


ESIAMPLAÜ. 

Cywair  mwyaf.  Cywair  lleiaf. 


Y mae  cyfrwng  diweddeb  ffugiol  yn  ddwy  haner  ton  yn 
y cywair  mwyaf,  ond  un  yn  y cywair  lleiaf. 

4.  Ar  y diweddeb  Plagal . Deillia  diweddeb  Plagal 
o’r  diweddeb  anmherffaith,  trwy  ddefnyddio  yr  isly wydd 
yn  lle  y llywydd,  ac  felly  symud  o7r  islywydd  i’r  tonydd. 

ESIAMPL. 


Gwelir  esiampl  o7r  diweddeb  Plagal,  gan  Handel  yn 
Haleluia  Chorus.  Y mae  llawer  o ffurfìau  eraill  o ddi- 
weddebau  pa  rai  a ystyrir  yn  llai  eu  cymeradwyaeth,  eto 
ystyrir  hwy  yn  ddigonol  i ddynodi  terfynau  adranau 
cerddorawl.  Eglurwyd  egwyddor  wreiddiol  diwedd- 
ebau,  a hyderwn  yr  adweinir  y canghenau  oddiwrth  y 
gwreiddiau. 


PEN.  VIII. 

Trawsgyweiriant  Cynghanedd , (Modulation.) 

Trawsgyweiriant  cynghanedd  ydyw  y drefn  sydd  i 
arwain  y gynghanedd  a?r  beroriaeth  ( melody)  o?r  naill 
gyweirnod  i gyweirnod  arall.  Pan  fyddom  yn  traws- 
gyweirío,  rnaid  defnyddio  cord  priodol  i’r  cyweirnod 
newydd,  a rhaid  i?r  cord  hwnw  gynwys  nod  a rweinio), 


40 


yu  ngliyd  ac  islywydd  y cyweirnod  newydd.  Y cords 
a ddefnyddir  tÿnychaf  i drawsgy  weirio,  ydynt  y gwa- 
lianol  seitùiau,  yn  nghyda’u  gwrthdduiliau.  Dosberthir 
trawsgy  weiriant  i dri  dosbarth,  sef  naturiol,  annaturiol, 
a disymwth.  Sylwn  yn 

I.  Ar  y trawsgyweiriant  naturiol.  Dosreniry  traws- 
gyweiriant  hwn  i ddeg  dosran,  sef  pump  o’r  cywair 
mwyaf,  a phump  o’r  cywair  lleiaf.  Y laí'yw  o’r  tonydd 
i’r  llywydd  yn  y cywair  rnwyaf.  Y rheswm  di'os  y 
berthynas  naturiol  syrld  rliwngy  tonydd  a’r  llywydd  yw, 
mai  un  cyfnewidiad  sydd  yn  angenrheidiol  ar  y raddfa, 
sef  codi  haner  ton  ar  yr  islywydd. 


ESIAMPL. 

Trawsgyweiriad  o C i G. 


r-3È=| 

- =r~ 

©L  ë 

- .£>  - - 

tr  % 

^ -a- 

pL- 

n 

ö 

& 

— ^ — u 

7 

# 


Defnyddir  y cord  cyíí'redin  weitliiau  i drawsgy weirio 
yn  y cyíryw  amgylchiad ; nid  yw  yn  angenrheidiol  i’r 
cord  a fo  yn  ífurfio  y trawsgy  weiriad  gynwys  nod  yr 
islywydd. 

ESIAMPL. 


J 3 — =1 

. : 

Q • 

'LJ  ö tt  ö_..  . 

%J  " CJ  <o 

Ç * • 11 

. d.  'a  . 

L__Ö__U 

2.  O’r  tonydd  i’r  islywydd.  Y rheswm  dros  berthynas 
y tonydd  a’r  islywydd  yw,  mai  un  cyfnewidiad  sydd  yn 
angenrheidiol  ar  y raddfa,  sef  gostwng  hantr  ton  ar  y nod 
arweiniol. 


41 


ESIAMPL. 


Trawsgyweiriad  o C i F. 


3.  0*r  tonydd  i?w  gyweirnod  perthynasol.  Y rheswm 
dros  y berthynas  yw,  nad  oes  angen  un  cyfnewidiad  yn 
y raddf'a  wrth  ddisgyn. 


ESIAMPL. 

Trawrsgyweiriad  o C fwyaf  i A leiaf. 


4.  O’r  tonydd  i gyweirnod  perthynasol  y llywydd, 
sef*  y canolydd,  neu  drydydd  y cyweirnod.  Yr  un 
rheswm  sydd  dros  berthynas  y trawsgyweiriad  hwn  a’r 
trawsgyweiriad  o’ r tonydd  iJr  llywydd. 


ESIAMPL. 


Trawsgyweiriad  o C fwyaf  i E leiaf*. 


ÿ o 

++  3 . 



. . 

. ° 

ìt-CJ. 

tfe 

■ 

— é — 

i g# 

tt 

5.  O’r  tonydd  i gyw7eirnod  perthynasol  yr  islywydd, 
sef  yr  ardonydd,  neu  eilfed  y cy  weirnod.  Yr  un  rheswm 


sydd  dros  berthynas  y trawsgyweiriad  hwn  a’r  traws- 
gyweiriad  o?r  tonydd  i?r  islywydd. 

ESIAMPL. 


Trawsgy weiriad  o C fwyaf  i D leiaf. 


-sf 

_s_ 


s: 


6.  O’r  tonydd  i?r  llywydd  yn  y cywair  lleiaf.  Y 
rlieswm  dros  y berthynas  yw,  mai  un  cyfnewidiad  sydd 
yn  angenrheidiol  ar  y raddfa,  sef  codi  haner  ton  ar  yr 
arlywydd,  neu  y chweched. 


ESIAMPL. 


Trawsgyweiriad  o A i E. 


A 1 j 

A 

fös  cj.  CJ{ 

7?-  ^ 

1 



7 


7.  0?r  tonydd  i?r  islywydd  yn  y cywair  lleiaf.  Y 
rheswm  dros  y berthynas  yw,  mai  un  cyfnewidiad  sydd 
yn  angenrheidiol  ar  y raddfa,  sef  gostwng  haner  ton  ar 
yr  ardonydd,  neu?r  eilfed. 

ESIAMPL. 


Trawsgyweiriad  o A i D. 


43 


8.  O’r  tonydd  yn  y cywair  lleiaf,  i’w  gyweirnod 
perthynasol  yn  y cywair  mwyaf.  Y rheswm  dros  y 
berthynas  yw;  nad  oes  angen  am  un  cyfnewidiad  ar  y 
raddfa. 

ESIAMPL. 

Trawsgy weiriad  o A leiaf  i C fwyaf. 


9.  O’r  tonydd  yn  y cywair  lleiaf  i gy weirnod  perthyn- 
asol  y llywydd.  Yr  un  yw  y rheswm  dros  berthynas  y 
trawsgy weiriad  hwn  a’r  rhif  6, 

ESIAMPL. 


Trawsgyweiriad  o A leiaf  i G fwyaf. 


10.  O’r  tonydd  yn  y cywair  lleiaf  i gyweirnod 
perthynasol  yr  islywydd.  Yr  un  yw  y rheswin  dros 
berthynas  y trawsgy  weiriad  hwn  a7r  rhif  7. 


ESIAMPL. 

Trawsgyweiriad  o A leiaf  i F fwyaf. 


: — q 

1 TT  — 1 1 

ì 11  ■ " — 

CÀ 

~ p 

rr 

-&- 

1 U 

- 

^ 

cl 

6 iz  7 

Oddiwrth  yr  esiamplau,  gwelwn  yn  gyntaf;  fod 


44 


trawsgyweiriant  wedi  ei  ddosranu  yn  ddeg  dosran, 
punip  o’r  cywair  mwyaf,  a phump  o’r  cywair  lleiaf. 
Yn  ail,  fod  chwech  o honynt  yn  gyweirnodau  perthyn- 
asol,  sef  tri  o’r  cywair  mwyaf,  a thri  o*r  cywair  lleiaf. 
Yn  drydydd,  fod  cyweirnodau  perthynasol  y cywair 
mwyaf  bob  amser  yn  y cywair  lleiaf,  a chyweirnodau 
perthynasol  y cywair  lleiaf  bob  amser  yn  y cy  wair  mwyaf. 

II.  Ar  y trawsgyweiriant  annaturiol.  Trawsgyweiriant 
annaturiol,  ydynt  y trawsgyweiriadau  i gyweirnodau 
sydd  heb  berthynas  naturiol  rhyngddynt  a’r  cyweirnod 
gwreiddiol.  Y mae  y trawsgyweiriadau  hyn  yn  lluosog, 
ond  heb  fod  mewn  arferiad  cyírredin,  yn  neillduol  mewn 
cerddoriaeth  eglwysig;  nodwn  ychydig  o lawrer  o es- 
iamplau. 

1.  Trawsgyweiriad  o C yn  y cywair  mwyaf,  i C yn  y 
cywair  lleiaf: — 


3.  Trawsgyweiriad  o C fwyaf  i G leiaf:- 


— 2 
=^= 
iSîäEî 

4^- 


£ 


s 


¥*= 


-fc 


ta'  i 


-t- 


45 


4.  Trawsgyweiriad  o C fwyaf  i F leiaf: — 


t-  ^ ' 

{ 1— 

— ^ 

-rJ — 

r-'s — ‘ 

"®r 

&& 

H - 

H — 

■ 

í— J i-- 

U 

r— 

1 d 

i 

6 

H 

h 

III.  Ar  y trawsgyweiriad  disymwth.  Trawsgy weiriad 
disymwthj  ydyw  y cyfnewidiad  swta  a wneir  ar  y 
cywair,  megis  cyfnewidiad  o’r  cywair  mwyaf  i’r  cywair 
lleiaf,  neu  gyfnewid  o?r  cywair  lleiaf  i?r  cywair  mwyaf. 


ESIAMPLAU. 

Mwyaf.  Lleiaf.  Lleiaf.  Mwyaf. 


b 8 


Pan  ffurfir  trawsgy weiriad  disymwth,  gellir  aros  yn  y 
eywair  newydd,  neu  gellir  adferu  i7r  cywair  dechreuoí, 
neu  gellir  trawsgyweirio  i unrhyw  gyweirnod  naturiol. 


PEN.  IX. 

Am  beroriaeth,  (Melody). 

Wrth  sylwi  arberoriaeth  unrhyw  gyfansoddiad  rheol- 
aidd'  o gerddoriaeth,  cawn  ei  fod  yn  gyfansoddedig  o 
feddylddrych.au  cerddorawl;  ac  er  gwneud  y meddyl- 
ddrychau  yn  effeithiol,  cawn  fod  gwahanol  orphwysfäau 
yn  angenrheidiolj  er  eu  gwneud  yn  ddeailadwy  i,  a 
derbyniol  gan  y glust.  Dosberthir  y gorphwysfáau  i dri 
dosbarthj  sef  adran,  dosran,  a diweddran.  Cyn  myned 
yn  mhellachj  defnyddiwn  y dôn  “LLAWENrDD,”  er 
gwneud  y pwnc  yn  eglurach.  Dynodir  terfyn  yr  adran 
â’r  arwyddnod  a;  y dosran  â □ 5 a’r  diweddran  â O- 
14 


46 

A A 


Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  yr  adran  yn  gyian- 
soddedig  o nifer  o seiniau ; y dosran  yn  gyfansoddedig  o 
adranau;  a?r  diweddran  yn  gyfansoddeclig  o ddosranau. 

1.  Ar  yr  adran  ( phrase ).  Y mae  yr  adran  mewn 

cercldoriaeth  yn  debyg  i?r  rhagwahanocl  mewn  rhyddiaith. 
Cynwysa  ddrychfeddwl  anmherífaith.  Gellir  terfynu  yr 
adran  ar  un  o seiniau  cord  cyífredin  y tonydd,  llywydd, 
neu?r  isly  wydcl,  oddieithr  pan  y hy dd  yr  adran  yn  terfynu 
ciosran,  neu  ddiweddran.  Aníÿnych  y teríÿna  dwy 
adran  ddilynol  ar  yr  un  sain;  oddieithr  mewn  adran  ail- 
adroddiadol, 

2.  Ar  y dosran  (section).  Y mae  y dosran  mewn 
cerddoriaeth,  yn  debyg  i?r  gwahanod  mewn  rliyddiaith. 
Cynwysa  ddrychfeddwl  cyíiawn,  heb  fod  yn  annibynol, 
ond  a ocldefa  ychwanegu  ato.  Éhaid  i?r  dosran  derfyuu 
trwy  dcliwecldeb  reolaidd,  ac  mewn  cynghanedd  a pher- 


47 


oriaeth  eglur.  Gellir  terfynu  y dosran  ar  y tonydd,  neu 
y llywydd,  ac  mewn  rhai  amgylchiadau  ar  yr  islywydd. 
ESIAMPLAU. 

Dosran  Tonyddol. 


3.  Ar  y diweddran  (period).  Y mae  y diweddran 
mewn  cerddoriaeth,  yn  debyg  i?r  diweddnod  mewn 
rhyddiaith.  CynAvysa  ddrychfeddwl  cyflawn  ac  an- 
nibynol.  Ehaid  flr  diweddran  derfynu  trwy  ddiweddeb 
reolaidd.  Defnyddir  ef  i deríÿnu  dernyn  cyflawn  o ber- 
oriaeth . Terfyna  ar  y tonydd  yn  gyfíredin,  ond  ar  rai 
amgylchiadau  ar  y lly wydd . 

Terfyna  y gwahanol  feddylddrychau  weithiau  mewn 
saib  ( pause ),  gorphwysnod  ( rest ),  gogwyddnod  ( ap - 
paggiatura) ; dro  arall  mewn  nod  hir  ei  amser ; terfynant 
weithiau  ar  ran  bwysleisiol  y bar,  dro  arall  ar  y rhan 
ddibwys.  Nioddefein  terfynau  i ni  roddi  esiamplau, 
ond  hyderwn  yr  adwaenir  hwynt  wrth  y darluniad  a 
roddwyd,  ac  wrth  y diweddebau. 


DIWEDD  YR  AIL  RAîî. 


' * * 


RIIAN  III. 


PENNOD  I. 


Cyfansoddiant  (Counterpoint). 

At  yr  liyn  a eglurwyd  ar  egwyddorion  cyfansoddiant 
yn  yr  ail  ran,  rhoddwn  ger  bron  yr  efrydydd  y cynllun 
(plan ) a arferir  ac  a gymeradwyir,  gan  enwogion  Italy 
ac  Almaen.  Cyfansoddiant  yw  y drefn  o ychwanegu  at 
unrhy  w sylfon  ( subject ),  un,  dau,  tri,  neu  ychwaneg  o 
leisiau.  Ein  gorchwyl  cyntaf  fydd  rhoddi  sylfon*  i?r 
efrydydd  o waitli  yr  enwog  Albrechstberger,  yr  lion  sydd 
yn  gyfansoddedig  yn  y ffurf  fwyaf  syml : — 


Rhaid  cyfansoddi  y llais  nesaf  mewn  nodau  o'r  un 
barhad  ah’  sylfon. 

Y cords  a ddefnyddir  yn  y dosparth  cyntaf,  ydynt  y 
cydseiniaid,  sef  yr  unsain,  y trydyddau,  y pumed  per- 
ftaith,  y chwechau,  a’r  wythfed. 


JEsiampl  oJr  dosparth  cyntaf  mewn  dau  lais . 
Sylfon.  3 


rö i ^ _ _ — r — "cs"  ^ ; 

r i 

1 

| 

kv i 1 : v 

•>  TD  & 

n 

I 

Cvfansoddi 

-ý- 

iant. 

r 

— — i — 

i 

..  i 

fPR—r- 

■1 

i 

l 

— i — 

L í 

p-3 

±öd 

:.-iS 

83  8363  3 366  10  10  8 

Gellir  defnyddio  y sylfon  yn  y bass  os  dewiser. 

♦Gwelir  yr  unrhyw  wedi  ei  defnyddio  gan  Hamilton. 

15 


2 

ESIAMPL. 

Cyfansoddiant. 


_ ‘ cs 

-O h 

-4-: 

tr — 

Sylfon. 

^3 

— 1 — jJ- 

1- 

— I-D 

I I 

^ C5 

— i 

L-  , 1; 

: — i- 

:=iq= 

8 10  3 3 

W 

5 3 

8 6 

5 6 

6 8 

Wedi  i’r  efrydydd  ymarfer  a chyfansoddi  mewn  deulais, 
ychwaneger  y trydydd  llais,  ac  yna  y pedwarydd, 
pa  rai  a wasanaethant  er  llanw  y gynghanedd. 


Esiampl  mewn  tri  llais. 


Jl  í-< 

m 

i n 

. m 

r~l 

m 

■ 

i J 

L 

— y~  — ■ 

1 ^ 

— ®- 

Ld 

9 

J 

J- 



. d 

-é- 

Sylfon. 


r~-î-rf 

trF-i 

T-T— Pf 

r r ä • 

T • 1 

l ; 

i r - 

1 _ J 

6 0 6 6 6 6 

Esiampl  oW  dosparth  cyntaf  mewn  pedwar  llais. 

Sylfon. 


1 » 

ç*  m n r 

. _□ 

J M 

« 1 

-H 

r\% 

i v_/.  1 • 

® r 

J 

91  • 

1 

VT 

I ' 1 

-.  f - 

_d  l 

tr 

-J J~S  

' | 

IÍV 

e7 

@L 

/-J 

vl 

1 9 _ « — ._ 

4 4' 

* 

- ® « 

* -5=3 — 

: p n 

1®  T 

9 

\ 

,V>  «1  « 

- 1 

d_L  . 

4 

• L 

■ 

' 

TT  - _ - 1 

V y • f*  ^ a 

. 

^ 22 

& J 

l y « 9 t 

i 

CJ 

Q m _ 

1 

1— e 

* Defnyddiwyd  clef  y tenor  ar  y trydydd  cy  frwng  er  mwyn  rhoddi  sicrwydd 
diamheuol  i’r  tenor  o’u  llais ; sylwer,  y mae  y nodau  yn  gwbl  fel  pe  def- 
nyddid  clef  y treble. 


3 


Yr  ail  ddosparth.  Yn  y dosparth  hwn,  ysgrifenir  y 
cyfansoddiant  mewn  nodau  haner  cyhyd  a’r  sylton  ; h.  y. 
os  semibreves  fydd  y sylfon,  yna  minims  fydd  y cyfan- 
soddiant.  Yn  yr  amser  triphlyg,  ysgrifenir  tri  nod  yn  y 
cyfansoddiant,  cyfartal  i un  nod  o?r  sylfon . 

Rheolau . 

1.  Rhaid  i’r  nod  pwysleisiol,  yn  y dosparth  hwn,  bob 
amser,  fod  yn  gydsain;  ond  gall  y nodau  anmhwysleisiol, 
fod  naill  ai  yn  gydseiniaid,  neu  yn  annghydseiniaid 
mynedol ; pa  rai  a ddefnyddir  i lanw  y cyfryngau  rhwng 
y naill  gydsain  a’r  llall. 

2.  Ni  ellir  myned  i,  na  dyfod  o annghydseiniaid 
mynedol  trwy  neidiau  ( ships ) . 


ESIAMPL. 


Cyfansoddiant. 

'■frf- 

-T- 

Sylfon. 

r 

ff 

4— -M— 

:=d 

==í  =- 

5 87  32  36  32  68  65  3536  3634  36  56  8 


Pan  ychwanegir  y trydydd  a?r  pedwarydd  llais,  li.  y. 
llanw  y gynghanedd,  rhaid  i’r  nodau  hyny  fod  yn 
ogyhyd  a’r  sylfon . 

Y trydydd  dosparth . Yn  y dosparth  hwn,  gellir 
defnyddio  4,  6,  neu  8 o nodau  cyfartal  i un  nod  o?r  sylfon . 

Rheol. — Éhaid  i?r  nod  cyntaf  yn  mhob  bar  yn  y dos- 
barth  hwn,  fod  yn  gydsain ; ond  gall  y nodau  eraill  fod 
naillai  yn  gydseiniaid,  neu  yn  annghydseiniaid  mynedol. 


4 


Esiampl  mewn  dau  lais , 

Cyfansoddiant.  Trwydded. 


6 


# — ; r 1 

— H— 
H11 

1— 

-H 

-tm 

H -| 

— HH 

ífn  TÍÌJ  - 

AM 

Tí 

i i iT 

üll'i® 

ftj 

<SŴ  t _ 

3-  — O 

R:  -- 

?sU-l — 

6 

6 

6 

Rhaid  i’r  trydydd  a?r  pedwarydd  llais  fod  yn  gyfan- 
soddedig  o nodau  ogyhyd  a?r  sylfon. 

Esiampl  mewn  tri  llais. 


T3: 


— tf-H H-H— 


Sylfon. 


E5E 





:q: 


6 


6 


5 


Parhad  o'r  esiampl  jlaenoroì. 


-fr 

— €3 r — f'ÿ — ri 

JC  ^ 1 

S \ 

_ C5 

— 1 ö— 

C > 

. j H 

ii H 

TrwyddeoL 


Y pedwarycld  dosparth.  Yn  y dosparth  hwn,  ysgrifenir 
y cyfansoddiant  mewn  nodau  haner  cyhyd  a;r  sylíon. 
Prif  neillduolrwydd  y dosparth  hwn,  yw,  fod  y nod 
diweddaf  o bob  bar  yn  rhwym  wrth  y nod  cyntaf  yn 
y bar  dilynol. 


Ttheolau . 

1.  Rhaid  i?r  nod  anmhwysleisiol,  bob  amser,  fod  yn 
gydsain  ; ond  gall  y nod  pwysleisiol  fod,  naill  ai  cydsain 
ai  annghydsain  gydbwysol. 

2.  Ithaid  i?r  annghydsain  gydbw  ysol  gael  ei  hadferu 
trwy  ddisgyn  un  radd. 


Esiampl  mewn  dau  laìs. 


7638  3653865  6 


16 


5 


6 


Parhad  o’r  esiampl flaenoroL 


S:  O 


Svlfon. 


5656í>6  3536  76  8 

Esiampl  mewn  pedwar  llais. 


~v~  . 

/'~{\*  7TT 

C'\ 

f\ \ \ly 

— ö — 

^ 

3E 


tr 


~0~ 


:q: 


Ê 


»-Q- 


6 6 


Î=R=+ 


3 


pÿ= 


— :_trrt==trrz=ö=tzö=2:î:Q: 

2 2 6 5 

2 


6 


Y piimod  dospartli.  Y mae  y pedwar  dospartli  blaen- 
orol  yn  gynwysedig  yn  y dosparth  hwn;  felly  y mae  yn 
cynwys  nodau  o ainrywiol  barliad.  Pan  ysgrifenir  y 
sylfon  raewn  semibreves , ni  ddylai  y cyfansoddiantgynwys 
nodau  llai  na  quavers]  ie,  ni  ddylid  defnyddio  quavers 
ond  yn  aehlysurol. 


Esiampl  mewn  dau  lais. 


I 


8 


Esiampl  mewn  tri  llais . 

Sylfon. 


Cyffinsoddiant 

e 

— 
e» — 

: 52 

-Q>-— 

. 

-H A — |- 

fn  - 

^ 

“JJi 

ìf  -L- 

-ìl  ' 

w- 

, ::  “ ■ 

f- 

- "5T5 

^ 

i 

n 

9 8 

8 

I _ . 

3 6 

rj 

. /-X. 

Â - 

::  ' 



: ^ 

M. , , I 1 — r- 

j 

id 

-IjJ — J-|- J- 

H— 
--r* — |- 

- C-í 

C:  -c-s 

5®V  1 ^ 

M H- 

+-W— h 

• u 

II 

fTT 

III 

1 

. 1 
1 

- 

4 3 

: 

PEN.  II. 

Cyfansoddiant  Dyblyy , neu  amrywioL  (Double,  or 
Complex  Counterpoint.) 

Wrth  gyfansoddiant  dyblyg  y meddylir  yn  gyfíredin, 
bob  rhan  o gyfansoddiad  a ellir  ei  arfer  mewn  amryw 
foddau  ; nid  yn  unig  a gynyrcha  gynghanedd  reolaidd  yn 
ei  tf'urf  gyntefig,  ond  a oddefa  i’r  ddau  brif  lais  wrth- 
ddullio ; h.  y.  i’r  uchaf  gael  ei  gyfleu  yn  isaf,  a’r  isaf 
yn  uchaf,  a hyny  heb  droseddu  rheolau  cynghanedd 
fel  hyn ; — 


9 


"[ J 1 1 ,1x1  í 1 

JL  h*  , 1 , Jl  L Jl  , J 1 CS  L CS  u 

ep — m — r r 

i r « Me  n M r*i  n — ri T-  n 

— |_l — |_|_l — u 

CS 

o 

-<Sr 

7T-  ~ 

— 

• 

1 2 3 

6 3 6 

3 12  3 

65  4 3 6 

3 1 3 4 3 6 6 

7 6 

8 

Yr  esiampl  ucliod  wedi  gwrthddullio  y ddau  sylfon  yn 
yr  wythawd  ; h.  y.  cyfleu  y llais  uchaf  yn  yr  wythawd 
islaw,  a?r  Jlais  isaf  yn  yr  wythawd  uwchlaw,  a saf  felhyn, 
a’r  gynglianedd  yn  gywir; — 


Y rhywiau  mwyaf  arferol  o gyfansoddiantdyljlygydyw 
y rhai  hyny  a oddefant  eu  gwrthddullio  yn  yr  wythawd, 
íel  yr  esiampl  flaenorol,  yn  y degfeda’rdeuddegfed;  h.y. 
fod  y llais  isaf  yn  cael  ei  gyfleu  ddeg  neu  ddeuddeg 
cyfrwng  yn  uwch,  neu  y llais  uchaf  ddtg  neu  ddeuddeg 
cyfrwng  yn  is;  gan  hyny  gwnawn  sylw  ar  bob  un  wrth- 
ynt  eu  hunain.  Sylwn  yn  gyntaf  ar 

Gyýansoddiant  dyblyg  ynyr  wythawd  (Octaye). 

Y prif  sylfon  a?i  gynghaneddiad,  yn  ei  flurf  gyntefig, 
a elwir  yn  gynllun  ( model ),  ab'  flurf  darddiadol  yn 
wrthddull.  Mae  cyfryngau  y cynllun  wrth  eu  gwrth- 
ddullio,  yn  cyfnewid  fel  hyn, — 

Cynllun  1,  2,  3,  4,  6,  6,  7,  8. 

Gwrthddull  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1. 

Wrth  y rhifnodau  hyn,  fe  welir  fod  yr  unsain  yn  cyf- 
ateb  flr  wythfed,  yr  eilfed  iJr  seithfed,  y trydydd  i?r 


lü 


cliweched,  y podwarydd  i’r  pumed,  y pumed  i’r  pedwar- 
ydd,  y chweched  i’r  trydydd,  y seitlifed  i’r  eilfed,  a’r 
wythfed  i’r  unsain.  Er  cyfansoddi  y cyfry w gerddoriaetli 
yn  gy  wir,  rhaid  sylwi  ar  y rheolau  canlynol ; — 

1.  Ni  ddylid  cylchynu  tu  hwnt  i’r  wythawd,  rhag  i’r 

lleisiau  groesi  eu  gilydd.  % 

2.  Rhaid  defnyddio  y pamed  perífaith  fel  annghydsain  ; 
h.  y.  os  nafydd  yn  nod  mynedawl ; rhaid  ei  baratoi  a’i 
adferu  yn  rheolaidd ; o blegid  drwy  wrthddulliad  y mae 
yn  dod  yn  bedwarydd.  Paratoir  ef  yn  fynych  gan  y 
trydydd,  y chweched,  a’r  wythfed,  neu?r  unsain,  ac  fel 
yr  annghydseiniau  eraill  yn  cael  ei  adferu  trwy  ddisgyn 
un  radd  i gydsain,  neu  annghydsain  nad  rhaid  iddi  wrth 
baratoad. 

3.  Hhaid  gochelyd  annghydsain  gydbwysol  y nawfed, 
am  na  oddef  ei  gwrthddullio. 

4.  Nis  gellir  defnyddio  dau  bedwarydd  mewn  ysgogiad 
cydfynedawl,  o blegid  trwy  wrthddulliad,  byddant  yn 
bumpau  dilynol. 

5.  Rhaid  i bob  un  o’r  sylfonau  fod  yn  meddu  ar  beror- 
iaeth  eglur  a tharawiadol  ynddynt  eu  hunain ; a 
gosodir  gorphwysnod  byr  yn  gyffredin  o tìaen  dyfodiad 
yr  ail  sylfon  i mewn. 

6.  Pan  na  ddefnyddir  yr  annghydseiniau  fel  nodau 
mynedawl  ( passing  notes ),  rhaid  eu  paratoi  a’u  hadferu 
yn  rheolaidd.  fel  mewn  cyfansoddiant  cyílfedin  ; oddieithr 
y pumed  lleiaf,  a?r  pedwarydd  sharp  goslefol,  pa  rai  a 
ellir  eu  defnyddio  heb  baratoad,  os  byod  gwir  angen  am 
danynt. 

Fe  oddefa  y ddau  sylfon  yn  y cyfansoddianí  hwn  gael 
eu  dilyn  a thrydyddau,  neu  ddegau,  naill  ai  yn  y cvn- 
llun  ai  yn  y gwrthddull ; ond  yn  unig  fod  yn  rhaid  i’r 
ysgogiad  gwrthsymudawl,  neu  y gŵyrsymudawl,  gael  ei 
arfer  rhwng  y ddau  sylfon  yn  y eynllun,  a gochelyd  yr 
holl  anngliydseiniau,  oddieithr  eu  bod  yn  cael  eu  harfer 
fel  nodau  mynedawl.  Rhydd  yr  esiampl  ganlynol 
gynllun  o’r  cyfry w. 


11 


Ni  a ychwanegwD  yr  un  esiampl  wecli  ei  cliynghaneddu 
drwy  ychwanegu  y trydydd  uwchlaw  y ddau  brif  lais. 


Yn  lle  y tiydycld  uwchlaw,  gellir  defnyddio  y clegfed, 
neu  gellir  defnyddio  y chweched  is-law,  yn  lle  y trydydd 
a’r  degfed  uwchlaw,  yn  y llais  uchaf.  Sylwn  yn  ail  ar 

Gyfansoddiant  dyblyg  yn  y degfed , neuW  trydydd. 

Rhaid  i’r  cyfansoddiad  hwn  fod,  fel  y gellir  cyfleu  y 
llais  isaf  yn  y cynllnn,  ddeg  o gyfryngau  yn  uwch,  a’r 
llais  uchaf  yn  y cynllun  cldeg  o gyfryngau  yn  îs,  ac  felly 
y mae  cyfnewidiadau  cyfryngau  y cynllun  drwy  eu 
gwrthdduilio  fel  hyn, — 

Cynllun  1,  2,  3,  4,  5,  0,  7,  8,  9,  10. 

Gwrthddull  10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1. 


12 


Y cyfryw  mewn  nodau  fel  hyn, — 


1 

2 3 4 í 

5 ( 

5 ' 

7 í 

1 | 

— to 

i— > 
© 

I 

i 

1 

À 

1 

r 

1 * 

i ■ 

f 

R 1 

| 

© 

1 

■ 

p n 

J 

0 

t 

1-^-* 

=1—^ 

frn 

NJ. 

& 

-• 

=|=i 

10  987654321 


Oddiwrth  yr  esiampl?  gwelwn  yn  gyntaf,  Fod  yr 
unsain  yn  dyfod  yn  ddegfed,  ac  felly  gellir  defnyddio  yr 
unsain  hyd  yn  oed  mewn  deulais,  yn  y rliyw  yma  o gyf- 
ansoddiant. 

2.  Fod  yr  eilfed  yn  cyfnewid  i?r  nawfed?  yr  eilfed  hwn 
pan  yn  gydbwysol  ni  oddef  ei  baratoi  gyda?r  trydydd, 
ond  gyda  rhyw  gydsain  arall,  heb  hyny,  wrth  ei  wrth- 
ddullio,  bydd  y nawfed  yn  cael  ei  baratoi  gan  yr  wyth- 
fed,  yr  hyn  a gynyrcha  wythau  gwaharddedig,  fel 
liyn,— 

A B C 


Sylfon.  Da  mewn  tri  llais. 


í 

t - 

— H 

. rD 

tr 

- 

V 

& 

■ O' 

- 

mJ 

I 

)rwg  mewn  dau  lais. 
3 2 3 1 

8 9 8 10 

1 l-TT 1 

10  10  10 
6 7 6 ^ 

^=5 

, t 

7 

- ẅ-f==> 

ü 

Â 

í - 

1 j • 1 

: 

H 

— © 

~o- 

i- 

— 

Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fed  yr  eilfed  yn  cael  ei 
baratoi  gan  y trydydd  islaw  y sylfon,  yn  yr  esiampl  A, 
ac  yn  dyfod  yn  nawfed,  gan  gael  ei  baratoi  gan  yr 
wrythfed,  yn  yr  esiampl  B,  drwy  fod  y sylfon  wedi  ei 
ostwng  ddeg  o gyfryngau  yn  îs ; a’r  un  modd  y byddai, 
pe  cyfleid  ef  ddeg  yn  uwch,  yr  hyn  eto  sydd  afreolaidd. 
Ond  y seithfed  yn  cael  ei  baratoi  gan  y chweched,  ac  yn 
adferyd  yn  yr  wythfcd  uwchlaw  y sylfon,  a oddefa  i’r 


13 


sylfon  wrthddullio  i’r  degfed  uwchlaw,  mewn  tri  llais, 
fel  y gwelir  yn  esiampl  C. 

3.  Fod  y trydydd  yn  dyfod  yn  wythfed,  gan  hyny, 
niewn  cyfansoddiant  deuleisiol  yn  unig,  ni  oddefir  def- 
nyddio  y trydyddau  mewn  ysgogiad  cydsymudawl ; o 
blegid  w'edi  eu  gwrthddullio,  bycldant  yn  wythau  dilynol. 
Ond  os  bydd  y sylfon  yn  cael  ei  arfer  mewn  tri,  neu 
bedwar  o leisiau,  fe  oddefir  i’r  trydydd  ysgogi  yn  y modd 
cydsymudawl ; o herwydd  fe  orchuddir  y trosedd  gan  y 
lleisiau  eraill. 

4.  Fod  y pedwarydd  yn  cyfnewid  i’r  seithfed,  a gellir 
ei  ddefnyddio  fel  nôd  mynedawl  yn  yr  holl  leisiau. 

5.  Fod  y pumed  yn  dyfod  yn  chweched.  Ernaclellir 
defnyddio  y pumed  perfiaith  yn  y modd  cydsyrnudawl 
mewn  cyfansoddiad  caeth,  eto,  efe  a gynyrcha  gydsain  y 
chweched  drwy  ei  wrthddullio. 

6.  Fod  y chweched  yn  dyfod  yn  bumed,  gan  hyny,  nis 
gellir  defnyddio  y chwechau  dilynol,  gan  y cynyrchant 
drwy  eu  gwrthddullio,  bumpau  dilynol?  yr  hyn  sydd 
afreolaidd, 

7.  Fod  y seithfed  yn  clyfod  yn  bedwarydd,  a gellir  ei 
ddefnyddio  mewn  deulais,  fel  nôd  mynedawl. 

8.  Fod  yr  wythfed  yn  dyfod  yn  drydydd,  y nawfed 
yn  eilfed,  a7r  ddegfed  yn  unsain.  Mae  y trydydd  sylw 
yn  egluro  y rhai  diweddaf,  gan  hyny,  ni  raid  i ni  ych- 
wanegu. 

Mae  yn  bosibl  cyfansoddi  yn  y degfed  eto,  fel 
yn  yr  wythawd,  yn  y fath  fodd,  fel  y goddefa  y ddau 
sylfon  gael  eu  dilyn  gan  y trydydd,  neu  y degfed  uwch- 
law,  ar  yr  un  amser.  Y tìordd  fwyaf  syml  i gyfansoddi 
y cyfryw,  sydd  fel  y canlyn ; — Cymerer  pedair  stajff \ A, 
B,  C,  D,  fel  yn  yr  esiampl  ganlynol. 

1.  Ysgrifener  y brif  sylfon  ar  stajff  y D,  ac  ysgrifener 
ef  drachefn  ddeg  uwchlaw,  ar  staffB. 

2.  Ysgrifener  yr  ail  sylfon  ar  staff  y C,  yn  y fath  fíurf 
na  fyddo  yn  bumpau  ar  y brif  sylfon ; ac  na  ddefnyddier 
cyfryngau  annghydseiniol,  oddieithr  felnodau  mynedawL 
Efelycher  yr  ail  sylfon  drachefn  ddeg  uwchlaw  ar  stajff 
A,  fel  hyn ; — 


17 


14 


Cynllun  o gyfansoddiant  y ddegfed,  gyda  phedwar 
o leisiau. 


A Yr  ail  sylfon  yn  y degfed. 


-ÿ - 

c: 

ra§: 

J cs  < 

■■ 

ra 

H 

uST 

ÍTj 

r — 1 

hrr~ 

j |.|  ■ 

1 1 
I t I 

— 

i f I 

■M- — 1 

y. 

4V J 

i f ! 

— Ly~. 

-V • 

Trwydded. 

-B  Y brif  sylfon  yn  y degfed. 


P 


C YTr  ail  sylfon. 


D 

-■-P-F-=F- 
::::±z — f 

— u* — f 

Y b 

-r*t ' 

1 -F  - 

rif  sylfon. 

m 

sl 

Sylwn  yn  drydydd  ar 


Gyfansoddiant  dyhlyg  yn  y deuddegfed , neiCr  pumed . 

Cyfansoddiant  dyblyg  yn  y deuddegfed  neu’r  pumed, 
ydyw  y cyfansoddiad"  nwnw,  pa  un,  mewn  deulais,  a 
gyfansoddir  fel  y byddo  i un  llais  aros  lieb  symud,  tra  y 
byddo  y llall  yn  esgyn  neu  yn  disgyn  ddeuddeg  neu 
bump  o gyfryngau ; yr  ydys  wedi  ei  egluro  eisoes  yn  y 
sylwadau  blaenorol,  pa  fodd  y mae  y lleisiau  yn  cytuno 
yn  y cyfnewidiad  hwn  ; gallwn  ei  egluro  ychydig  eto  fel 
hyn ; — Os  bydd  y llais  uchaf  yn  sefyll  yn  ei  le,  mae  y 
lìais  isaf  yn  cael  ei  ddyrchafu  ddeuddeg  cyfrwng  yn  uwch ; 
neu  os  i’r  gwrthwyneb,  fod  i’r  llais  uchaf  gael  ei  ostwng 
wythawd  yn  is,  digon  yw  cyfodi  y llais  isaf  bump  yn 
uwch.  Nodwn  esiampl  mewn  rhifnodau  er  dangos  y 
eyfnewidiad ; — 

Cynllun  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,11,  12. 

Gwrthddull  12,11,10,9,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1. 


Rheolau. 


1.  Ni  ddylid  myned  tros  gylch  y deuddegfed,  rhwng 
cyfryngau  y ddau  sylfon  yn  y cynílun. 

2.  O’r  deuddeg  cyfrwng  ag  sydd  yn  y cyfansoddiant 
hwn,  y trydydd  a;r  degfed  yn  unig  a ellir  eu  hychwanegu 
mewn  ysgogiad  cydsymudawl;  rliaid  defnyddio  y deg 
cyfrwng  arall,  naill  ai  yn  y modd  gwrthsymudawl,  neu 
yn  ŵyrsymudawl. 

3.  Ganfod  y chweched,  trwy  ei  wrthddullio,  yn  dyfod 
yn  seithfed,  rhaid  gan  hyny,  ei  arfer  fel  annghydsain,  os 
na  fydd  yn  nod  mynedawl ; a rhaid  ei  haratoi  a?i  adferu 
yn  rheolaidd,  a hyny  yn  gyífredin,  trwy  symud  trwy 
donau  yn  y hass. 

4.  Os  dymunir  cyfansoddi  mewn  pedwar  o leisiau,  gan 
ddilyn  trwy  y deuddegfed,  ni  ddyìid  arfer,  ar  un  cyfrif, 
yr  ysgogiad  cydfynedawl,  na?r  annghydseiniau  paratoawl ; 
ac  yn  y ddau  lais  cyfatebol,  heblaw  cymeryd  y trydydd, 
y pumed,  a’r  wythfed  yn  olynol,  dylid  detnyddio  rhyw 
gyfryngau  eraill,  yn  neillduol  ar  noäau  pwysieisiol  y har. 
Os  sylwir  yn  fanwl  ar  y tri  pheth  yna,  ni  raid  gwneud 
dim  mwy  nag  ychwanegu  dau  lais  at  y ddau  lais  arall, 
un  yn  y degíed,  neu  y trydydd  islaw  y llais  uchaf,  a’r 
llall  yn  y degfed,  neu  y trydydd  uwchlaw  y llais  isaf ; 
yna  bydd  y cyfansoddiad  yn  bedwar  o leisiau,  ac  yn 
rheolaidd. 


16 


Yn  yr  esiamplau  a nodwyd,  mae  eu  terfyniadau  yn 
gyfíredin  yn  ddifíÿgiol,  gan  hyny,  y mae  y rhai  hyn  yn 
goíÿn  nodau  ychwanegol  er  tíurfio  diweddeb ; ac  ar  rai 
prydiau,  mae  sharps  ^flats  damweinioi  yn  angenrheidiol 
er  mwyn  y beroriaeth  a’r  gynghanedd. 


PEN.  III. 

Efelychiant.  ("Imitation.) 

Wrth  efelychiad  y meddylir  fod  un,  neu  lawer  oJr 
lleisiau,  yn  ailadrodd  rhyw  ran  o’r  beroriaeth,  yn  olynol 
iJw  gilydd  ; weithiau  at  y pellder  o un  har , neu  ddau, 
bryd  arall  yr  holl  amser  ; gellir  ei  wneud  yn  yr  holl  gyf- 
ryngau,  o7r  unsain  hyd  yr  wythfed,  pa  un  bynag  ai 
uwchlaw  ai  islaw  y beroriaeth  wreiddiol,  heb  wahaniaeth. 
Golyger  i’r  sylfon  fod  mewn  un  llais,  ac  ar  ei  derfyniad, 
fod  y llais  arall  yn  ailadrodd  yr  un  sylfon  yn  gyfíawn, 
neu  mewn  rhan,  gan  ddechreu  yn  yr  unsain,  eilfed, 
trydydd,  neu  ryw  gyfrwng  arall,  uwchlaw  neu  islaw  y 
sylfon,  gyda  neu  heb  drawsgyweiriad.  Y cyfryw  efel- 
ychiací  a elwir  yn  efelychiad  cyfíredin  ( an  ordinary 
imitation ) ; ond  os  dechreua  yr  ail  lais  ar  y sylfon,  cyn 
i7r  cyntaf  ei  orphen,  gelwir  hyny  yn  efelychiad  celíÿdd- 
ydol  (scientific) ; geílir  gwneuthur  y blaenaf  yn  lled 
hawdd,  ond  goíÿnir  talent  a deheurwydd  i gyfansoddi  y 
rhyw  olaf.  Nyni  a gymerwn  yr  esiampl  ganlynolo  ber- 
oriaeth  fel  sylfon  ; — 


1 2 3 4 5 6 7 


■fiìr—T  : 

Z cs  ig 

. » 1 l i 

V CS  • 1 1 

1 ^ rL 

-r  ^ 

ífT'»  2 

• 

1 3"  ) 'r 

_ 1 

.zrr . : r-i  n i 

‘ ✓ 

~r  r 

Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  y llais  arall  yn  ail- 
adrodd  y sylfon  wythawd  islaw,  gan  ddechreu  yn  y 
seithfed  har , y n yr  hwn  y -mae  y sylfon  gy ntaf  yn  gor- 
phen.  Gelwir  hyn  yn  ef^chiad  cyffredin,  ond  os  daw 
y lîais  efelychol  i mewn  yffÿ  tr-ydydd  har}  gelwir  hjmy 
yn  efelychiad  celíÿcldydffh 


17 


ESIAMPL. 


Rhaid  cael  nodau  ychwanegol  yn  fÿnych  mewn  efel- 
ychiad  celfyddydol,  er  gwneuthur  y gynghanedd  yn  fwy 
eglur  a rheolaidd,  fel  yn  yr  8fed  a’r  9fed  bar , yn  yr 
esiampi  uchod. 

. Y mae  efelychiadau  eraill  heblaw  y ddau  a nodwyd, 
sef  yn  1.  Efelychiad  rheolaidd  ( canonical ),  yr  hwn  a 
efelycha  y sylfon  yn  gwbl  oll. 

2.  Efelychiad  rhanol  ( partial ),  yr  hwn  nad  y w yn 
efelychu  ond  rhyw  ran  ddewisedig  o’r  sylfon?  naill  ai  yn 
nechreu,  yn  niwedd.,  neu  ryw  ran  arall  o’r  beroriaeth. 

3.  Efelychiad  gwrthwynebol  ( contrary ),  yn  yr  hwn  y 
mae  y ddau  lais  yn  dilyn  trwy  yr  un  cyfryngau,  a chyd 
a riodau  o’r  uá  parliad ; ond  fod  y beroriaeth  yn  y llais 
efelychol,  bob  amser,  yn  esgyn,  pan  y mae  y sylfon  yn 
disgyn  ; a phan  y mae  y llais  efelychol  yn  disgyn,  y mae 
y sylfon  yn  esgyn. 

4.  Efeìychiad  trwy  ychwanegiad  ( augmentation ),  yn 
yr  hwn  y mae  nodau  y llais  efelychol  yn  cael  eu  dyblu 
niewn  liyd  neu  amser;  i nodau  y sylfon ; h.y.  os  crotchets 
fydd  nodau  y syifon,  yna  minims  fydd  nodau  yr  efelych- 
iad. 

5.  Efelychiad  trwy  leihad  ( diminution ),  yn  yr  hwn  y 
mae  nodau  y llais  efelychol  yn  fyrach  na  nodau  y sylfon ; 
h.y.  os  minims  fydd  nodau  y.sylfon,  yna  crotchets  fydcl 
nodau  yr  efelychiad. 

Gallasem  roddi  esiamplau  o’r  gwahanol  efelychiadau, 
ond  ni  oddef  ein  terfynau. 

Rliaid  gosod  y syifon  yn  y llais^a  fo  yn  efelychu  gyn- 
taf,  yn  y fath  fodd,  na  fyddo  «kldo  droseddu  rheolau 
dilyniad,  cydbwysiacly  paratoad,  tarawiad,  adferiad,  a’r 
holl  gynghanedd;  fel  mewn  cyfansoddiant  dyblyg. 


18 


Digon  y w i ddau  lais  efelychu  eu  gilydd,  ac  i’r  lleisiau 
eraill  lenwi  y gynghanedd  ; neu  os  bydd  i’r  holl  leisiau 
efelychu,  ac  i’r  gynghanedd  fod  yn  gywir,  grymusaf  a 
harddaf  fydd  y cyfansoddiad  drwy  hyny;  yr  hyn  a ellir 
gyda  thalent;  medr,  chwaeth,  a manylrwydd. 


PEN.  IY. 

Ehediant.  (Fugue.) 

Y mae  y gair  fugue  yn  tarddu  o’r  gair  Lladinaidd. 
fuga , hedfa,  am  fod  y gwahanol  leisiau  yn  ymddangos  fel 
yn  ehedeg  y naill  o íîaen  y llall. 

Er  mwyn  iawn  ddeall  ehediant,  rhaid  i ni  egluro 
ychydig,  yn  mlaenaf,  ar  ei  berthynasau.  Y mae  yn 
perthyn  i ehediant  yn 

1.  Sylfon,  neu  brif  beroriaeth  y cyfansoddiad,  ac  y 
mae  yn  ymddibynu  yn  fawr  ar  y dewisiad  a wneir  o 
sylfon ; rhaid  iddo  fod  yn  fyr,  yn  syml,  ac  yn  darawiadol. 

2.  Atebiad  ( answer ) y sylfon ; yr  hyn  nid  y w amgen 
na  thrawsddodiad  o’r  sylfon. 

3.  Y sail  ( groundworh ),  sef  yr  elfenau  sydd  yn  ffuríìo 

sail  eliediant,  gan  mwyaf,  ydynt  efelychiadau  mor 
gyflawn  ag  a ellir  eu  cyfansoddi,  drwy  y sylfon  a’r 
atebiad.  t 

4.  Phaniadau  cynrywiol  (essential  dwisions ),  y rhai 
ydynt,  yn 

1.  Trefniant  ( exposition ) ; sef  y dull  yn  mha  un,  ar 
ddechreuad  y beroriaeth,  y mae  pob  llais  yn  cychwyn, 
a’r  ffurf  ag  y mae  y sylfon  a’r  atebiad  yn  cael  eu  gosod 
y tro  cyntaf ; er  esiampl,  mewn  deulais,  mae  un  llais  yn 
cael  ei  fwriadu  i fod  yn  sylfon,  a’r  llall  i fod  yn  atebiad  ; 
mewn  tri  llais,  rlioddir  y sylfon,  yna’r  atebiad,  wedi  hyny 
y sylfon,  neu  yn  achlysurol,  y syif’on,  sylfon,  a’r  atebiad 
wedi  hyny ; mewn  pedwar  llais,  gosodir  yn  gyffredin  y 
sylfon  yn  gyntaf',  yr  atebiad  yn  ail,  sylfon  yn  drydydd, 
a’r  atebiad  yn  bedwarydd.  Gelwir  hyn  mewn  ehediant, 
yn  drefniant. 

2.  Adgân  ( episode ).  Adgan  yw  y rhan  hono  o ehediant 
nad  y w yn  hanfodol  angenrheidiol  iddo ; ond  cynwysa  y 


rhanau  hyny,  ag  sydcl  heb  fod  yn  cyfansoddi  y sylfon 
na;r  atebiad. 

3.  Uniant  ( stretto ).  Uniant  yw  cylymu  y sylfon  a?r 
atebiad  a?u  gilydd,  gan  eu  gwneud  yn  un  beroriaeth ; h.  y.. 
cynghaneddu  y naill  gyda’r  llall.  Mewn  ehediant,  yr 
ydym  yn  aros  yn  gyffredin  i?r  sylfon  gael  ei  orphen  cyn 
dechreu  ar  yr  atebiad ; ond  mewn  uniant,  mae  yr  atebiad 
yn  dod  i mewn  cyn  gorphen  y sylfon,  ac  yn  cynghaneddu 
a;u  gilydd,  heb  droseddu  un  o’r  rheolau.  Amlwg  yw  fod 
rhai  sylfonau  yn  caniatau  hyny  yn  fwy  naturiol  na’u 
gilydd?  a chyda  llai  o gyfnewidiad  yn  eu  ffurf  wreiddiol, 

4.  Canon . Canon  mewn  cerddoriaeth,  a olyga  y rhy  w 
liwnw  o ehediant  yn  mha  un  y mae  y lleisiau  yn  eíelychu 
eu  gilydd  yn  y modd  cy  wreiniaf,  ac  heb  gyfnewid  dim 
ar  eu  gilydd.  Cyduna  pob  cerddor  mae  canon  ydyw  y 
rhan  fwyaf  swynol  mewn  cerddoriaeth;  ac  y gofynir 
medrusrwydd  digyffelyb  o‘r  bron  i’w  tfurfio. 

Wedi  i ni  egluro  ychydig  ar  yr  ymadrocldion  (terms)7 
sylwn  bellach  ar  y rheolau. 

Rheolau. 


1.  Pan  y mae  y sylfon  yn  dechreu  ar  y cyweirnod, 
ac  yn  diweddu  ar  y cyweirnod  heíÿd;  wedi  gorphen  y 
sylfon,  rhaid  ysgrifenu  yr  atebiad  (yn  y llais  arall),  gan 
dechreu  ar  y llywydd,  a diweddu  ar  y llywydd  hefyd. 


ESIAMPL. 


Sylfon. 


Atebiad. 


— 

=i-l 

FÖ:H 

e-L— : 

o 

E=:0 

: 

~d 

P — -- 

£& 

2.  Panyr^ge  y sylfon  yn  cyrhaeddyd  o’r 
i’r41^yádTríiaid  i’r  atebiad  gyrhaeddyd  o’r  ffywydff^r 

n 


ESIAMPL. 


Sylfon. 


Atèbiad, 


20 


3.  Pan  y mae  y sylfon  yn  trawsgyweirio  o’r  cyweir- 
nod  i?r  llywydd,  rhaid  i?r  atebiad  drawsgyweirio  o7r 
llywydd  i’r  cyweirnod;  felly  er  tfuríio  yr  atebiad,  rhaid 
trawsddodi  y sylfon  bump  yn  uwch,  neu  bedwar  yn  is, 
a thrawrsgyweirio  yr  atebiad  bedwar  yn  uwch,  neu  bump 
yn  is. 


ESIAMPL. 


Sylfon.  Atebiad. 


-ŷ— i— 1 

■CT 

í 

-ÿ— s— i 

Jto. 

<=>  f 

sir 

. .C 

rỳ  — o 

4.  Pan  yr  ydym  yn  cael  y cyweirnod  a’r  lly wydd  yn 
agos  i’w  gilydd,  ar  ddechreuad  y sylfon,  yr  ydym  dan  yr 
angenrheidrwydd  o gyfnewid  yr  ysgogiad,  a neidiadau,  y 
sylfon  yn  yr  atebiad ; h.  y.  mewn  llawer  cynllun  ( model ) 
rhaid  cyfnewid  yn  yr  atebiad,  yr  eilfed  i?r  trydydd,  neu?r 
eilfed  i?r  unsain  disgynol,  neu  esgynol ; y trydydd  i?r 
pedwarydd,  &c.,  ac  y mae  hyny  yn  angenrheidiol  er 
gochelyd  myned  i gyweirnod  rhy  anmherthynasol  yn  yr 
atebiad. 

5.  Dylid  trawsgy wreirio  yn  fynych,  a hyny  yn  benaf  i?r 
cyweirnodau  perthynasol.  Ni  ddylid  ailadrodd  yr  un 
peth  yn  yr  un  cyweirnod,  heb  fod  naill  ai  ail  drefniad  yn 
y lleisiau,  neu  wrthddulliad  neillduol  arnynt. 

Bellach  rhoddwn  esiampl  o ehediant  o?r  ífurf  mwyaf 
syml,  ac  ymdrechwn  wneuthur  sylwadau  eglurhaol  arni. 


-ŷ  ...  - 

--  r % 

r-cr-.^ 

L 

O i — r 

1 

rCT-  ~ 

| 

■ ■■  I 

+J  12 

Ehediant  yn  F. 

3 4 5 6 

1 7 

8 9 

f.ì  • 

pi 

I ’ 1 i ' 

"*=  | 

■ a i 

5-  C- ■ 

J - .z: 

i p® 1 p-  rj . h ^ 

r is  * 

■=F 

- : í 

FH1 

21 


Parhad  o’r  esiampl  jiaenorol. 


' n 10  ' 

— ^ 11  12 

13  14 

"i 1 1— 

15  16 

1 7^  ‘\ 

h'  “C5 

C5h“J: 

- - - - - 

_ __i_ 

1 

...  i 

ffn  • h 

• 1 

J _ J_ 

I 

___J 

LÖ_  . 

1 öf 

_ 1 

ÇJ 

"-d-  c 

_J  - 

i 

..Ä. 

rr-  >- 

5 ••rtl  J 

- - 1 

|-L  Mh  -H 

P 

_ . 

-a \- 

18 

19  ^ £ 

— 1 — 1 1_ 

0 21  22 

Trwydded. 

/^24 
__  — ■ 

if 

C5  C5h  - 

- j - H - 

— I — j 

--  H 

1 --  tf  5 .«  < 

^ ö ++  ^ 

_L  ^ 

^ 1 ^ r 



/ts 

r*  • ^ 

1 ■ ^ 

s 

n • 

| 

' e'*'n 

J 

n® 

h . — v 

J 

H ^ 

o J 

„ 25  26  27 

h"!  1 
28  29  , 

i — 

30  ^ 31 

3 

í 

n 

1 -■  - 

JUJ 

TTD  h ^ | 

, Jhf>  C5 h a i 

h Ä 

.1  PJ-Ö-Ä- 

s 

;h  P« 

H Ä I 

• h • 

V 

Í7 

J -H  u- 

_ « " 1 

1 

1 1 1 

- - 

p • "-s 

. n 

1 

r*s~  _ i ^ 

_ _n 

C5 

C^  1 

, í- 

r®  ■ i.  l ■ 

! I 

_|_.  Lü 

— 1 1 

„ 32- — ^ 33  34c 

s_35  />36rv3 

7,  38  39  40 

t i i ■'-1 

n 

II 

1 

ir 

r\ 

ü c_> 

r i ^ t 

J c — \ 

C5_ri 

17 

L 

H r _n 1 1 

1 ö 

t c -s::Hr 

[ 1 

7c>\-ja  i 

"1  ' 

W' 

— N l ^ I 

V ÿ • 

1 « 

^ n ® J * J 

r 

! ! L*3’  . 

'■  1 

y 

í 

■ t 

_j  Lj-  . 

_ _ 1 — 14- . 

_J_  41 

t _ 0 

Oddiwrth  yr  esiampl,  gwelwn  fod  y har  1;  2,  3;  a?r 
nod  cyntaf  o7r  4 har , yn  cynwys  y sylfon,  yr  hwn  sydd 
yn  dechreu  ac  yn  diweddu  gydah-  cyweirnod  ; yn  y 4 har, 
mae  y trehle  yn  dechreu  yr  atebiad  ar  y C;  neu  y lly  wyd'd, 
ac  yn  diweddu  ar  nod  cyntaf  y 7 harj  ac  ar  yr  im  pryd 
mae  y hass  yn  llenwi  y gynghaned'd,  yn  ol  rhcolau 
18 


cynglianedd  addurnol.  Yn  y 7 bar , gyd  ag  E,  y nod 
cyntaf,  y mae  y bass  yn  cynyg  ar  sylfon  er  efelychiad  ; 
ac  y mae  y treble  gyda  G,  y nod  diweddaf  o’r  un  bar , yn 
ateb  y cyfryw  yn  y trydydd  uwchlaw.  Yn  yr  11  a*r 
12  bar , y mae  y ddiweddeb  gyntaf  yn  cael  ei  gwneud  ar 
y C,  pumed  y cy weirnod  ; terfyna  hyn  y rhan  gyntaf  o’r 
ehediant.  Ar  ol  ychydig  nodau  yn  y bass , mae  y treble , 
yr  hwn  oedd  o?r  blaen  yn  gwneud  yr  atebiad,  yn  cymeryd 
y sylfon  yn  y 14  bar , yn  y cyweirnod  cyntefig,  bump  is- 
law  yr  atebiad.  Gelíir  ei  gymeryd  wythawd  yn  uwch,  os 
cydwedda  hyny  a?r  llais  a fÿdd  yn  ei  gyflawni.  Yn  yr 
16  bar , mae  y bass , gan  yr  hwn  yr  oedd  y sylfon  o?r  blaen, 
yn  gwneuthur  yr  atebiad,  ond  mewn  fíurf  fyrach  na?r 
efelychiad  blaenorol.  0?r  19  bar  hyd  y 24,  mae  y ddau 
Jais,  drwy  efelychiad  byr,  yn  fíurfio  yr  ail  ddiweddeb  yn 
A leiaf,  trydydd  y cyweirnod  declireuol;  dyna  yr  ail  ran 
o?r  ehediant.  Dechreua  y deulais  bellach  fíurfio  yr 
uniant.  Yn  y 25  bar , mae  y bass  yn  dechreu  y sylfon  ar 
y cyweirnod,  a?r  treble  yn  dechreu  yr  atebiadar  y lly  wydd, 
yn  y 26  bar.  0?r  28  bar  i?r  diwedd,  y mae  tri  o efelych- 
iadau  gwahanol  yn  cael  eu  defnyddio ; nid  o angenrheid- 
rwydd,  ond  eraddurno  a hwyhau  yr  ehediant,  gan  fturfio 
y ddiweddeb  ddiweddaf  ar  y cy weirnod  dechreuol ; ac 
ielly  terfÿna  y drydedd  ran,  a?r  ddiweddaf  o?r  ehediant. 

( O Abrechtsberger's  Theoretical  worhs,  vol.  l.J 


Ehediant  mewn  tri  neu  bedicar  llais. 

Y rheolau  tu  ag  at  gyfansoddi  y cyfryw,  ydynt  y rhai 
canlynol : — 

1.  Diweddeb  berfíaith,  yn  mha  un  y mae  yr  holl 
leisiau  yn  cydgyfarfod,  a ddefnyddir  yn  unig  i derfynu  yr 
eliediant,  er  y defnyddir  ef  rai  prydiau  cyn  dyfodiad  yr 

diweddaf,  a?r  prifuniant  ( stretto ) i mewn. 

2.  Diweddeb  anmherfíaith,  neu  nodau  cydbwysol,  a 
ddefnyddir  yn  fynych,  fel  y byddo  iddynt  ddwyn  sylw  y 
gwrandawyr. 

3.  Gellir  trawsddodi  y sylfon,  neu?r  atebiad,  neu’r 
ddau  os  dewisir,  i?r  cyweirnödau  perthynasol,  yn  nghanol 
yr  ehediant. 


23 


4.  Dylai  yr  atebiad  ddechreu,  naill  ai  uwchlaw  neu 
islaw  y nod  diweddaf  o’r  sylfon  ; ond  os  nad  ellir  gwneud 
hyny/  rhaid  gadael  y nod  diweddaf  o?r  sylfon  heb 
gynghanedd,  ac  i?r  atebiad  ddechreu  yn  uniongyrchol  ar 

°i  hyny- 

5.  Rhaid  i un  nôd,  bob  amser,  gael  ei  daro  am  bob 
tarawiad  o’r  amser  mewn  un  ilais  o leiaf,  pa  amser  bynag 
fyddo,  rhag  i'r  beroriaeth  fod  yn  nychlyd  ac  undonog, 
ond  bob  amser  yn  meddu  arddull  ( style ),  a chynghanedd 
addurnol. 


Esiampl  o ehediant  meion  tri  llais . 


^ìfPF^ffPrf 

.^•hẅ  - 

: :: : éeít  - * 

4'^B 

Ds.  1. 

" —1  ■■-2i  _Ö_-=s_  _hr-s 

=t 5=-— 

i j u 

—3 3 

•b^î-4— ì- 

■ E _ 3 d 

-O 

& 

j i 



___Ëá.  Ib*  . ìS.iq_~s.  r J 

Ds.  2. 

:::  .-ŵ 

_ -2 

::: 1 J 

SIÜB 

24 


Parhad  o'r  esiampl  flaenorol. 


E^ÌÉ^Ŵf 

V|  •••••  | 

— 1 — 

■ b.  -C5'"  *•  ‘ -“tt" CV; 

4- — UU — ! — 4- 

^ - ^trc^ 

H ff=ÖF  ^:p=®:: 

<•  i--l 

pffì^f  - 

4-H — 

:.  4- 

y O r 

c4 1- J- 

Ds.  3. 

íríäpîW 

— 1 U— - 

^=j=pf$:jz°-p 

- ::  : o-f 

05— LP — L-M-p^4~ 

n ^ ^ j 

Ds.  5. 

- 

--—4 

:srq-_^4^::: 

í*V-ä-J4— ° — &-« 

sätìŵ-er- 

: f_z):  -i:zj-är::? 

Eî— ^-:f— — 

•- ■— 

- w _.  _£}, q 

. . 'j.jl*  . . 

- 1 :tíd-i=a 

Ds.  4. 

=a44 

^-^rr^prrê 

••  I l'  r°- 

o'33— 

Zr  1 

P pT  -h-- — 

| 1 1 1 f 

fíẀ 

Er =0 

egiE^^ 

Hr l-J — I- 

s*  ::  c -= 

:- =0 

u 

£5”)  ^:-ë  - ,i 

-Lo#o-U 

Mae  yr  ehediant  blaenorol  yn  gyfansoddedig,  nid  yn 
ol  yr  lien  íí'urf,  ond  yn  ol  yr  arddull  presenol,  fe  ganfyddir 
trwyddedau  ( licences)  wedi  cael  eu  defnyddio  yndilo,  ac 
y raaent  wedi  eu  nodi  a Ds.  Y mae  trwyddedau  yn 
ganiataol  i bob  efrydydd,  y Ds  cyntaf  sydd  uwchlaw  C, 
yn  y tenor , 4 bar , a ddengys  fod  yn  ganiataol  dechreu  yr 
atebiad  gyda  nod  llai,  neu  hwy,  o ran  amser,  na  nod 
dechreuol  y sylfon;  perthyna  yr  un  sylwadau  hefyd  i?r 
nod  terfynol.  Yr  ail  Ds  sydd  uwchlaw  F,  yn  y tenor , 
17  bar , a ddengys  fod  uniant,  neu  ddynesiad,  yn  cael  ei 
wneud  rhwng  y tenor  ah*  treble , yr  hyn  sydd  drefniant 
celíÿddydol,  ac  nid  angenrheidiol.  Y trydydd  Ds  sydd 
odditan  A,  yn  y bass,  a arwydda  fod  y beroriaeth  yn  cael 
ei  harwain  i B yn  y cywair  mwyaf,  trwy  jiats , ac  nid 
C naturiol,  trwydded  a oddeíìr  mewn  ehediant  yn 
neillduol,  pan  y mae  yn  ymuno  mewn  uniant,  fel  y mae 
yn  digwydd  yn  y lle  hwn.  Y pedwarydd  Ds  sydd 
odditan  F,  yn  y bass,  yn  nechreu  yr  uniant  diweddaf.  a 
ddengys  nad  yw  yn  angenrheidiol  i?r  llais  sydd  yn 
dechreu  yr  ehediant,  ddechreu  yr  uniant  hefÿd.  Y 
pumed  Ds  sydd  uwchlaw  C,  yn  y tenor , yr  hon  C sydd 
yn  dechreu  yr  atebiad,  a ddengys  y gellid  yn  gystal 
gymeryd  y sylfon  drachefn  drwy  neidiad  ( ship)  naill  ai 
wrth  esgyn  ai  wrth  ddisgyn,  neu  yntau  ar  ol  gorphwys- 
nod  semibreve , neu  orphwysnod  crotchet. 

Hyderwn  fod  y sylwadau,  yn  nghyd  a?r  rheolau 
blaenorol,  yn  ddigon  at  gyfansoddi  ehediant  yn  mhob 
llais. 


PEN.  Y 

Ehediant  Dyblyg.  (Double  Fugue.) 

Ehediant  dyblyg  yw  ehediant  gyda  dau  sylfon  ; o?r 
braidd  y mae  ehediant  gyda  dau  sylfon,  hyd  yn  oed  pan 
mewn  pedwar  llais,  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  ehediant 
gyda  chyfansoddiant  dyblyg,  yn  yr  wythawd. 

I gyfansoddi  y rhyw  yma  o ehediant,  rhaid  sylwi  ar 
holl  reolau  ehediant  sengl,  a chyfansoddiant  dyblyg  yr 
wythawd,  yn  fanwl  iawn,  heb  hyny,  ni  oddef  y sylfonau 
eu  gwrthddullio. 


26 


Pan  y mae  ehediant  dyblyg  yn  cynwys  tri  neu  ragor 

0 sylfonau,  rhaid  gweithredu  yn  wahanol.  Wedi  cael 
allan  y brif  sylfon,  rhaid  cyfansoddi  yr  ail  sylfon  yn  ol 
rheolau  cyfansoddiant  dybiyg  yn  yr  wythawd ; rhaid  i’r 
brif  sylfon  gael  atebiad  rheolaidd ; ond  nid  y w y rheolau 
yn  gofyn  cymaint  manyldra  gyd  a’r  ail,  gan  fod  yn  rhaid 

1 atebiad  yr  ail  sylfon  ddilyn  atebiad  y sylfon  gyntaf ; 
yrna,  pan  y mae  yr  olaf  yn  cyfnewid  unrhy  w beth  yn  y 
beroriaeth,  rhaid  i’r  blaenaf  wneud  yr  un  modd.  Rhodd- 
wn  esiampl  o ddau  sylfon  mewn  ehediant  dyblyg,  gyd 
a’u  hatebiadau,  er  dangos  pa  fodd  y maent  yn  cydgyfar- 
fod,  er  ffurlìo  trefniant  ( exposition ) yr  ehediant  dyblyg. 


Y brif  sylfon. 


Atebiad  y brif  sylfon. 


rŷ 

-&-• 

ffp. 

p-8- 

r -J 

r f 

rcn  . v/. 

± 

Atebiad  yr  aìl  sylfon. 

rj 

1 

- 

X p ■ 

_ 

m- 

'MZZ 



Im  tr 

I-(®  |“ 

9 

Tì 



3 

- 

4-4-1 

• 

Y rheolau  at  gyfansoddi  y cyfryw  gyfansoddiad.au 
ydynt  y rhai  canlynol:— 


27 


1.  Ni  ellîr  defnyddio  unrhyw  nawfed  paratoawl. 

2.  Ni  ellir  defnyddio  dau  bedwarydd  dilynol  mewn 
ysgogiad  cydsymudawl;  oblegid,  trwy  wrthddulliad 
cynyrchant  bumpau  dilynol. 

3.  Ni  ellir.defnyddio  pumpau  mewn  ysgogiad  gwyr- 
symudawl,  ac  ni  ellir  defnyddio  chwechau  i baratoi 
pumpau. 

4.  Defnyddir  y chweched  mewn  ysgogiad  gwryrsym- 
udawl  yn  unigoî,  a phan  ddefnyddier  efmewn  pedwaro 
leisiau,  dilyner  ef  gyda  § neu  J. 

O.Y.  Wrth  droseddu  y rheol  gyntaf,  ceir  fod  gwallau 
yn  y ddau  wrthddulliad  o ehediant,  neu  gyfansoddiant 
gyda  thri  sylfon,  cynyrcha  y naill  a?r  llall  JjjÜ.  Wrth 
droseddu  y drydedd  reol,  ceir  cord  caniataol  unwaith, 
sef  §,  ond  yr  ail  waith  ceir  cord  tarawiad  unigol  o7r 
hwn  sydd  waharddedig,  yn  neillduol  mewn  cyfansoddiad 
lleisiol.  Trwy  esgeuluso  y bedwarydd  reol,  cynyrcha  y 
gwrthddulliad  y naill  dro  y cord  cyífredin  §,  y tro  araîl 
y cord  pa  rai  sydd  waharddedig  mewn  gosodiad,*  neu 
aildarawiad  ;f  nid  ellir  defnyddio  y trydydd  mewn  cord 
y chweched,  ond  gellir  dyblu  y nod  sylfaenol  ( funda - 
mental  note),  neu  y chweched,  os  na  fydd  yn  nod  ar- 
weiniol,  yr  hyn  a gynyrcha  n'eu 

Drwy  sylwi  yn  fanwl  ar  y pedair  rheol  fìaenorol,  yn 
nghyd  a rheolau  cyfansoddiant  dyblyg  yn  yr  wythawd, 
gellir  gwrthddullio  ehediant  gyda  thri  sylfon  i chwech  o 
wahanol  ffyrdd,  drwy  gymeryd  y gosodiad  (proposition) 
i mewn  yn  gwbl,  geílir  gwrthddullio  ehediant  gyda 
phedwar  sylfon,  i bedair-ar-hugain  o wahanol  ffyrdd. 
Cyn  cyfansoddi  y cyfry w ehediant  byddai  yn  dda  gwneud 
prawf  o dri  neu  bedwar  o’r  gwrthddulíiau,  er  mwyn 
gweled  a fydd  y sylfonau  yn  bur  a chywir  ai  peidio. 
Mewn  ehediant  dyblyg  gyda  thri  sylfon,  y prif  wrthddull- 


* WTrth  y gair  gosodiad  yr  ehediant  Cproposition  of  afugue ),  y medd- 
ylir  y rlian  flaenaf  o’r  cyfansoddiad,  yr  hwn  a gynwys  y sylfon  a’i  holl 
berthynasau,  pa  faint  bynag  a fyddo  eu  rhifedi. 

t Aildarawiad  C repercussion J ydyw  cyfres  o ddilyniadau  yn  cael  eu 
gwneud  gan  y sylfonau  a’r  atebiadau,  mewn  gwahanol  íFurfiau. 


28 


iau  ydynt  y rhai  canlynol,  a dylid  gwneuthur  prawf  o 
honynt  yn  mlaen  llaw. 


A 

B 

C 

Treble^ 

Bass , 

Tenor^ 

Bassy 

Tenor , 

Treble , 

Bass. 

Tenor. 

Treble. 

Yn  mhob  un  o’r  tri  gwrthddull  blaenorol,  gallwn 
ddefnyddio  y dull  a fernir  oraf,  ryw  un  o’r  tri  sylfon,  ac 
fe  all  pob  un  o’r  gwrthddulliau  blaenorol  roddi  y tri 
gwrthddull  a ganlyn,  pa  rai  a elwir  yn  wrthddulliau 
israddol,  am  eu  bod  yn  dyfod  o?r  prif  wrthddulliau. 


A' 

B' 

C« 

Tenory 

Treble , 

BasSy 

Trebley 

BasSy 

Tenory 

Bass . 

Tenor. 

Treble. 

Efallai  mai  nid  anfuddiol  fyddai  rhoddi  esiampl  o?r 
chwe1  gwrthddull  a nodwyd. 


A Y drydedd  sylfon. 


29 


Parhad  o’r  esiampl flaenorol. 


A'  Yr  ail  sylfon. 


3 


30 


Parhad  oW  esiampl flaenorol. 
B 1 Y drydedd  sylfon. 


C Yr  ail  sylfon. 


31 


Parhad  o'r  esiampl  jiaenorol . 
C 1 Y sylfon  gyntaf. 


; ! 

=J= 

r — e 

5— r 

i 

4- 

1 

- 

- 

Yr  ail  sylfci 

a. 

- 1 

L 

/r  h ( * . 

. ^ 

- i- 

1 

PT\ 

1 - 

1 

vT/  r ' 

Lh. 

. JJ. 

cl 

J 

_d  ~ 

_ d ■ 

J • 

Y di 

s G 

’ydedd  sylfon. 

5 

#*■  • 

C-U-U 

_P_®.C_U_É 

í • Ä * r 

L-  ( * — 

r *i 

1-  L - 1 

ri 

r 

w fì 

1 V J 

1 u 

^ 1 ] 1 

í i ' i 

r~rr  1 

r 

f 

£ 

— i 

-J=±z 

t_ 

0 

3 g 1 g % Ê i#  6 


Nid  yw  yn  angenrheidiol  i’r  holl  gyfnewidiadau  hyn 
gael  eu  defnyddio  mewn  un  ehediant  dyblyg,  nac 
ychwaith  yn  hanfodol  angenrheidiol  i’r  tri  sylfon  ddilyn 
eu  gilydd  o’r  ddau,  neuJr  tri  har  cyntaf,  fel  yn  yr 
esiamplau  a nodwyd.  Gellir  gweled  ehediant  dyblyg 
gan  awdwyr  da,  yn  mha  un  y mae  pob  sylfon  yn  dilyn 
yn  y blaen  yn  unigol,  am  amser,  ac  yna,  mae  yr  ail 
sylfon  yn  ymuno  gyda?r  gyntaf,  &c. 


DIWEDD  Y DRYDEDD  RAN. 


GWELLIANT  GWALLAU. 

Yn  Rhan  I,  tu  dal.  48,  yn  y bedwaredd  esiampl,  dylai  3 fod  yn  lle 

Yn  Rhan  I,  tu  dal.  49,  mewn  rhai  rhifynau,  y mae  y gogwyddnodau 
wedi  eu  hargraífu  mewn  nodau  cyfifredin  yn  lle  nodau  bychain. 


CYNWYSIAD. 


RHAN  I. 


NocLiant  Peroriaeth.  Tu  daL 

Pen.  I.  Am  y staff'  1 

— y llinellau  ychwanegol  2 

II.  Am  y clefs  a’u  gwasanaeth  ih- 

III.  Am  y nodau,  eu  lluna’u  parhad  

Taflen  cyfartaledd  y nodau  ö 

IV.  Am  y dot  

— y dots  dwbl  8 

V.  Am  y gorphwysnodau  . . ih. 

— y bar  a’r  &ar-lineJ.iau  9 

VI.  Amser  10 

VII.  Am  gadw  amser 13 

VIII.  Tôn,  haner  tôn,  sharp^Jlat,  naturiol,  &c.  17 

IX.  Am  y graddfàau,  a’r  cyfryngau. — 

— y raddfa  naturiol  ( diatonic ) . . 20 

— y raddfa  gelfyddydawl  ( chromatic ) 21 


— y raddfa  chwarter-tonawl  ( enharmonic ) 


— y cyfryngau  ( ìnterrals j 

— y cyfry ngau  annaturiol  ......  26 

— y gwrthddull  (inrersion)  * 28 

X.  Am  y cyweirnodau,  a’r  trawsddodiad  ..  30 

Trawsddodiad  trwy  sharps  32 

trwy  Jiats  33 

Am  y gwahanol  enwau  a arferir  ar  gyfryngau  y raddfa  34 

XI.  Am  drawsgyweiriad  ac  adferiad  35 

• o’r  cywair  mwyaf  ẅ. 

o’r  cywair  lleiaf  39 

Am  adferiad  trawsgyweiriad  41 

XII.  Am  y corfanau  a’r  aceniadau  42 

— y corfan  rhywiog  . . 43 

— y corfan  talgrwn  . . ih. 

— y corfan  crychddisgynedig  44 

— yr  aceniad  46 

— y nodau  addurnol . . 49 

RHAN  II. 

Pen.  I.  Am  gynghanedd  (harmony)  1 

— y cydseiniaid  ib. 

— yr  annghydseiniaid 2 

■■■■•■—  II.  Am  y cord  cyffredin  ....  ib. 

III.  Am  gord  y chweched  14 

IV.  Am  gord  y chweched  a’r  pedwarydd  ....  ....  18 


IV 


Pen.  V.  Ara  gord  y seithfed  llywyddawl  a’i  wrthddulliau 

Cord  y chweched  a’r  pumed  

y pedwarydd  a’r  trydydd  

y pedwarydd  a’r  eilfed  

Cord  seithfed  nod  arweiniol  y cywair  mwyaf 

y cywair  lleiaf 

Cord  y seithfed  a ddefnyddir  ar  eilfed  y cyweirnod 

Cord  y seithfed  syml  

— — VI.  Am  y cydbwysiaid  ( suspensions ). — • 

— y cydbwysiaid  unigol  

• dwbl  . . . .... 

triphlyg  

Cybwysiad  yn  y bass 

VII.  Am  y diweddebau  ( cadences ). — 

Diweddebau  perffaith  ....  

anmherffaith  

-■  ■ ffugiol  ...  

. plagal  ...  

VIII.  Trawsgyweiriant  cynghanedd  ( modulation ) 

Trawsgyweiriant  naturiol  ...  ... 

annaturiol  ...  ... 

disymwth  ...  ... 

— — IX.  Am  beroriaeth  ( melody ) ...  • , . 

RHAN  III. 

Pen-.  I.  Cyfansoddiant  ( counterpoint ). — 

Dosbarth  cyntaf  ------- 

Yr  ail  ddosbarth  ------- 

Y trydydd  dosbarth  ------- 

Y pedwarydd  dosbarth  ------ 

Y pumed  dosbarth  v-  ------ 

——II.  Cyfansoddiant  dyblyg  neu  amrywiol,  Double  or  com- 

plex  counterpoint.  ------ 

Yn  yr  wythawd  ------- 

Yn  y degfed  ------- 

— III.  Efelychiant  (imîtation)  ------ 

Cyffredin  ( ordinary ) ------ 

Celfyddydol,  scientijic  , , , , 

Rheolaidd,  canonical  , , , , - 

Gwrthwynebol,  contrary  , , , , 

Rhanol,  partiál  , , , , , 

Efelychiad  trwy  ychwanegiad,  augmentation 

* trwy  leihad,  diminution  , 

— — - IV.  Ehediant,  fugue  , , , , , 

1,  Sylfon,  subject  , , , , , 

- 2.  Atebiad,  answer  , , , , , 

3.  Y sail,  groundworh  , , , , 

4.  Rhaniadau  cynrywiol,  cssential  divisions 

1 . Trefniant,  exposition  , , , 

2.  Adgân,  episode  , , , , 

3.  Uniant,  stretto  .... 

4.  Canon  . .... 

Ehediant  mewn  tri  neu  bedwar  llais  . . 

— V,  Ehediant  dyblyg,  double  fugue  • 


Tu  daî. 
22 
24 
26 
27 

29 

30 

33 

34 

ib. 

85 

ib. 

36 

38 
ib. 
ib. 

39 
ib. 

40 

44 

45 
45 


1 

3 
ib. 

4 

7 

8 
9 

11 
16 
ib . 
ib. 

17 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

18 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
19 
ib. 
22 
25 


ATTODIAD 


YN  CYNWTS 

GWERSI  ER  YMARFER  LLEISIO, 


Dylai  yr  efrydydd  ddysgii  y gwersi  yn  gywir,  fel 
y gallo  eu  seinio  yn  rhwydd  a naturiol  yn  mhob 
eyweirnod. 


GWERS  1. 

Do  re  mi  fa  sol  la  si  do  si  la  sol  fa  mi  re  do 


“1 

í “ 

át  Ol  - 

1 

J j 

1 

_ , 

• 

ÉIs  U-  J 

* L 

p j W.  9 

i 9 

J 

• 

m 

'i 

$ w L 

- J L 

t * . 1 

^ -é- 

ì 

2 2 

4 5 6 7 8 

GWERS  2 

7 6 

5 

® ö 

4 3 2 

-o- 

1 

Ä 7X1 

. 

im 

J_ 

| 

i 

1 -^l 

V b 

_J_. 

r 

n 

.. . J_d 

J -J- 

1 

u 

2 

-Jj 

1 

2 3 

1 

3 

-d- 

i 

2 3 

4 

é- 

1 A 

í 

, 

i 

1 ! 

i 

j 

1 

1 > 

N. 

1 

1 

n Ẅ M 

□ i -_1 

I 

J 

M 

«1 

• r ' 

-ÿ.iL 
12  3 4 

5 

-é 

ì 

5 

-d-ẅ 
1 2 

3 

4 5 6 

-e 

] 

6 

I 

i 

1 — t^. 

r 1 

1 P r 

1 

t 



•Ŵ 

-ÌL 

! 

Hf 

uz± 

-J-J- 

— F 

— 

1234  5 67  17  12S  4567  8 1 8 

20 


2 

GWERS  3. 


GWERS  4. 

Trydyddau. 


1 3 5 8 5 3 1 

GWERS  6. 


“i 

--bH 

ítH 

i^3è±=tz;. 

3 

GWERS  7. 

Ymarferiad  yn  y Cywair  lleiaf. 


:::  s*‘Ë 

X 'Y  ^ 

...  j 

i i i 

1 P - 

..0\. . 

s:zr2_ 

-i — i — [_j 

12  3 4 5654  3432  1 


GWERS  8. 
Trydyddau. 


* r • 

m 

. l j 

fè  • . 

1« 

* l r P. 

P 

s . _ j m 

rtv  1 r P 

P 

i __  • _p  tt  J 

p;rr::  ■ 

1 — i-J— 

t-J  — 

L 

t_  L 

Dymunir  ar  yr  efrydydd  drawsddodi  y gwersi  blaenorol 
i’r  cy weirnod  a’r  llais  a fyddo  yn  cydweddu  oreu  iddo  ef. 
Cynghorem  ef  mewn  modd  neillduol,  i ddysgu  y gwersi 
mor  berffaith  ac  y gall,  wedi  hyny  dewised  y tonau 
melysaf,  hawddaf,  a mwyaf  naturiol. 


Deulais. — Y Cywair  mwyaf 


rP — 

PfTTf- 

-f-rf- 

Halel 

- 

•- 

uia, 

«1- 

# 

•ŷí 

1 

4* 

• 

U -U 
# 

• — 



r-J — •— 

— «i — 

UJL 

Haleluia, 


4 


Clywch  y sî  sydd  yn  y goedioig . 


— 

■d-rb— ~z— — — n 

.•  4 ^ í « " ■ " — i 

r pr  ~rr  -.9  r * A A ^ 

* 

y 

® _>.  L L_r  Ŷ '1 

P -tr  r > 1 r*  • 

~ 

i;  ~ t .í  z i i 

fl 

! 

7 ^ V,  > tt.  Ì 

7 u*  ^ k 

f / 

u i w . 

Mk  J j | | 

ŵ j*__r  ».  / v ' 

T\  " Vv 

i ^ j ,• ! .n 

V 

11  ‘ 

> u»  r • 

Clywch  y sî  sydd  yn  y goedwig ; HofF  beroriaeth  natur  lon ; 

i ö 

U { * ™ 

J LL 

=E± 1 

nm 

i 

LU  J.J 

41  # A 

i Ä_ 

_ i z l n*. 

LÜ 

* I5 

1 3 

L , 

« ûl  Ä.9 

w 

§ n 

t(Ts  y y 

L 

< - 

J 

_ . 

í l_l  r_r 

P 

iz. 

> ! 

/ 

^ r “ 

ZJ  **  1 

n — u ~j  _ _ — i 

IV  / X — | 

iT  û a J-^3 

A * -A  _ 

* 

_ _3  -5  3 3 / □ 3 

£r\  r r. 

î U ! 

1 

J .3  . ! J.  L . 1 1 

SJZ_L  L t > - -* 

_ iL_l  9 9 • 9 9 9. i 

J k P w*  > 

Bryn  a dyíFryn  a adseinia 

Felys  ber  gan..iad..auhon. 

::  / 

_Z. 

/ L □ 

r r 

.. _z  _z. 

. .r_  ŵ • 4 r í . 

_u  lt  ..l  :l  ^ r - 

4»--P- 

, 

G.-L  U J£. 

3 _ _ — 1 - 

' U.  LZ_ 

<3 

• n - 

—UL  i 

r 

• ÿ — l ÿ 9-F 

H 

w w / 

f. 

:t_-  • Lt 

z • : 

5 


;»;ì  . í :: : i ; ;-l 


Clywch  y sî  sydd  yn  y goedwig. — Parhad , 

-y- 


:±zfcrí=t=;*-B;-Z=£E 


Mor  ddymunol  ydyw  gwrando  Seiniau  hon  ar  hyd  y dydd; 


-ŷ  o — i 


-i- 


:ei: 


< • ; M 


-y— > 


1 


Llona  hon  y trist  ei  feddwl,  Nes  y llama,  nes  y llama, 

<.»•* 


BagpHEg^p 


;zzz: 


§ 


i 


■ ^ — Nc — K- 


îm 


= R 

V 

— m — i — 

JJ  .£-£-  - 

•H*  : 

— — * — í — * 
— /■ V- — 

-V» 

E 


Nes  y llama  fel  yr  hydd, 
— T — — 


6 


Clywch  y sî  sydd  yn  y goedwig. — Parhad. 


7 


Çlywch  y sî  syddyn  y goediciy. — Parliad . 


/■ 

- y 

Aw< 

zâ 

@ * * © -®  * fL  - 

iwr  natur,  Awdwr  natur, 

U*  ^ 

Awdwr  natur  yn  ei  waith. 



f-ú  à £á-J  J J 

-- 

~ 

► • 

V 

® © - 

Á 

SL  Ä • *. 

r Fä-c  n : 

r yl 

ujT  ® - - A i 

& 

(t 

Tì  i / 

! 1 i 1 



& 

Z .S*  1 L.  . 

V 

nj  L > 

z_  L s < 

i i: 

t 

' k r ^ U • 

u» 

Dyfnach  nac  a draetha  iai 

th; 

y 

—7 

— *j— >1 

> 

— 

~ • * 

• Fä  n ■ 

1 

e 

- V i 4 

— ^ 

'I  . I 

k 

J J-  9L 

i 

0 

«e  ẅ 

_ i 

! 

' h c 

7 S 9 _L_< 

tl 

) ® 

Enyn 

fyfyrdodau  ynom 

n 

1 

4}  * ^ 

© 

A ' 

n » 

. r c 

1 r i 

1 ,ŵ  _ 

1 

i 

i 

5 1 

J J 

j 

r r r @ ' 

Z5T^r  T . - 

1 

\rr-  n:  * 

1 — r- 
. 1 ^ 

’ A 1 

. 

■ 1 

* ' 

1®  1 

z 

fa*  L 

í i 

: U - 

J 

"ŷ 

-j® — 

® *'•  1 

■ p 9 ~ 1 

)C 

z r , - 

V 

1 f 1 **f  f-  P n 

firs 

z , 

f L 

r 

7 L i 

- 1 / l “■  1 -j  • f P 1 

E 

7 _ 

Z t “ 

7 h L:~j 

< , . ^ ^ r 

zy  - 

i ji 

■ „ . > „ ^ ^ _ _ 

7L  m.  • «,  ' r i 

1*  A | 

yi  s\  *\  &&  7\  y\ 

| - A j \ ^\  | 

1 1®  « ~L~ 

1 1 f ..  _ . i ÄM  1 1 - -- 

-Vp- 1 V | 

L « 

. # • _i  9 1 ® 1 1 s 

•/  U £ i 

Dengys  i ni 

anfeidroldeb  Awdwr  natur  yn  ei  waith, 

Ä - Ä Ä •**« 

rr_ 

r 

& 

m 

© 

r 

9 -J 1 

_5  __i^  _ ® Ä 

fP' 

/ 

7 

t 

z 

! 

/ffc  • ^J  AL  ] A.  /ÇV  | - . f 

rr  ; 

7 . 

z 

7 ' 

Z 

'7  . 

7 

✓_ © 

r © ö'  © r |®  ) L 

tt 

— \f -V—v- — L — 1 

Clywchysî  sydd  yn  ygoedwig. — Parhad. 

Araf.  P.  /Cs  /Cs 


Dy...wed..wn  yn  gytun,  Nos  da’wchi’n  bob  yn  un. 


Nos  da’wch, 


• ■//■■  # 


BALA;  ARGRAFFWYD  GAN  G,  JONES. 


YB 


ANTHEMAU  A’E  TONATJ 

BUDDUGOL 

YN 

IDêlTtl©©!?®©  !B[fîflnIlS®Ä, 

Dydd  Iau  Dyrchafael , 1851. 


DAN  OLYGIAETH 

Y PARCtt.  E.  STEPHENS,  DWYGYFYLCHI. 


BALA; 

ABGRAFFWYD  A CfíYHOEDDWYD  GAN  GRIFFITH  JONES. 


1852. 


J,  /X  / v c/  /h  u.  t 'o?i  J 


ANTHEM. 

Esay  xlii.  10,  8, 11, 12. 


GAN  ALAWYDD; 

SEF 

DAYID  ROBERTS,  CAE’R-BERLLAN,  BETHESDA, 


Met.  100=? 


2 


Parhad— YR  ANTHEM, 


Parhad— YR  ÀNTHEM 


3 


ef  o eithaf  y ddae  . . ar.  dyma  fy  en  , . . . w,  a’m  gogon 


4 


Parhad-YR  ANTHEM, 


iant  ni  roddaf  i arall,  na’m  mawl  i ddelwau  cerfíed  . . . ig. 


Parhad— YR  ANTHEM, 


5 


DOUBLE  CHORUS. — FIRST  CHOIR. 


\~ÿ~~ô — 

7^5 

— p- 

• í 1 

UJ 

< 

P7T 

7T 

q? 

1 if1 

A 

a • a _ 

m 

J # 

,•  r 

1 

> n i 

-i 

• L 

_L 

\jr 

J 

Bloed 

> ” 

diant,  bloeddiant  o ben  y mynyddoedd,  bloeddiant, 

í ) r> 

/ 

. é 

: a 

IV  Ẅ - 

. i 

fr\  a 

/ . 

II 

. • £r. 

• 9 J~ 

1 * w w ® 

/ 

O 

7 

!>// 

7 

> A 

»•  .*1  . 

$•  i 

S 

■ \ 

r • 

1 

r 

L j J 

I®  « M 

f r1 

L 

_L 

r L 

r 

w-w-w  - 

® n 

Bloeddian' 

t,  bloed 

diant  o t 

>en  y mynyddo< 

ìdd,  bloeddiant. 

TTTÂ 

j 

3 

»1 

; * 

7 

L j • 1 

1 

l J 

5 

i 

/i 

. . 1 

• 1 . 

ë_ 

JL-? 

F_Í*J 

# _ 

z± 

r > 

7_  n_ 

SECOND  CHOIR. 


.■jL-%— , 

i i 

a~:* 

±fcá  _.  :■ 

J 

• S|  1 

=£*  --- 

f. 

-/^-C 

— 

Bloeddiant,  bloeddiant,  bloeddiant,  bloeddiant  o 


Bloeddiaut,  bloeddiant,  bloeddiant,  bloeddiant  o 


“7T“  o 

'^CST 

| 

■ *-r  ■" 

V_/.*  j ■ 

i z a 

J A ; 

/i 

•i 

i 1 

j . . 1 

«•# 

i ì. 

1 zz 

6 


Parhad-YR  ANTHEM, 


FIRST  CHOIR. 


Parhad— YR  ANTHEM, 


7 


FIRST  CHOIR. 


8 


Parhad — YR  ANTHEM, 


FIRST  CHOIR. 


Parhad — YR  ANTHEM, 


9 


FIRST  CHOIR. 


-ŵ — 6- 

(•— * r 

— •— 

• • 

Sz 

ÇiÇ= 

• — , 

a 

/ / 

L 

-fòs 

■ * - 

c . 

. / 

/_/ 

/J/-. 

..  J 

bloeddiant,  bloeddiant,  bloeddiant,  bloeddiant  o ben  y myn  . . . ydd  ....  oedd. 


-é-é- 


-k-k-F-k - 


3^ 


ben  y mynyddoedd,  bloeddiant,  bloeddiant,  bloeddiant  o ben  y myn  . ydd  ....  oedd. 


m 


7-7-7 


SECOND  CHOIR; 


- J—  -1- — 


bloeddiant,  bloeddiant,  bloeddiant,  bloeddiant  o ben  y myn  . . . ydd  ....  oedd. 


2 CZ 


îEE 


A Ä Ä 

. é. 

r 1 

1 

> mm  ■ 

# . . 

ŵ m 

1»  c 

. CS 

/ 

' 7 

Lr  7 

: 1 ... 

1 

7—1 

r ir_Lr 

!#•:  ì> 

z r~7-\ 

7 ‘ 

ben  y mj 

myddoedd,  bloedt 

ft»  -p~p“  “|« 

iiant,  bloeddiant,  bloeddiant  0 ben 

M*"  _ 

y myn  . yÖ 

d . . . . . oedd. 

w - 

i 

* 1 f 

> 1 

7 

/ 

\ 7 

*/ 

/ 

_ / 

7~P  1 

,, 

_Z_2 

-^FI 

P 

c 


10 


Parhad — YR  ANTHEM, 


Met,  144=? 


z S - 

« . 

- 

■ 

-ỳ-  «■ 

--  1 

\ - 

||=a  1 

L;3fr H 

--  ] 

b 

t i 

Ë.::S : J 

E r : 

•~~fr — mí — ! — s — — 

^-S  P jrf  *r-: 

Rlioddant  o . . 

. . gon  . . . . 

,-4-  " ..  p * sr . 

iant  i’r  Arglwydd,  a myn  . . 

Parhad— YR  ANTHEM, 


11 


12 


Parhad— YR  ANTHEM, 


eg  . . ant  ei  fawl  yn  yr  yn  . . . , y8oedd,  a myn  . . 


: 

i :z  zz: “z  ~z  : 

j/C 

1 1 

* 

1 - ' 

m mà mJ  A m _ 

— J-3 

1 < 

J ^ L-  J 

. . . . egant  ei  fawl  yn  yr  yn  ....  ysoedd,  a myn  . 


Ä 

s — r :r~ | 

, — j*— — ■ - 

f * r 

9 m * 

F- 

F-iO-F-l — m 

r : 

^ br 1 :□ 

1 

" -J 

L _P_p 

.... 

tìítew—  : 

; J 

gon iant  i'r  Ar  . . . glwydd,  a myn  . . 


tr-  . 

— -ÊSF 

k-k- 

— * — — 

* 

Ld 

eg  . . ant  ei  fawl  yn  yr  yn  . . . . ysoedd,  a myn  . 


Parhad — YR  ANTHEM 


13 


Met.  126=? 


Q ö * 

' S i 

1».-.  1 

L i 

Ji  *Ji  - 

L.  ^ y ffi 

i 

Jr  - £ 

/ - 

/ 9 

L _ 

PL-Jfi 

V ç / 

íàs  A m 

ì c 

& 

/ 1/ 

J i 

1 i® 

y y 

r r r f 

. r 

£_£_ J 

r w 

'Z_i 

•£_£  _. 

. LZ“. 

ZT  V v rTT 

Rhoddant  ogoniant  i’r  Arglwydd,  rhoddant,  rhoddant  ogonianti’r  Arglwydd, 

/ 

/ 

y 

A ^ / 

' / 

/ 

z 

‘7  - 

v^z  iri 

í/TS  a 

z / 

p 

a ® i 

C / 

^ i : 

-r-  -w— 

Rhoddant, 

J— S— « 

rhoddant 

o . . goniant  i’r  Arglwydd,  rhoddant,  rhoddant  ogoniant  i’r 

z 

/ 

_z_ 

ì 9 - ] — 

_/j_ 

_y_Ä_Ä_‘3L_j 

L_ä_Z_ 

_(Ä 

A L 

> 

m 

2_ 

t1®  3- 

: r * 

Z w w 

> íS— 

J. 

/__J !>_>  > . 

Rhoddan 

/ r " r / w 1/  ■'  ' " 
t ogoniant,  rhoddant  ogoniant  i’r  Arglwydd,  rhoddant,  rboddant  o . . 

7TT~  o ; A 

í 3 j£T  _ 

■ 

1 1 • \s  A . 

Í0 

_i  Ur 

4> 

/y  SH3 

ì r 

? ' 

v 

> _ _f 

=&==§ 

í - 

-i 

-U — 

=y=: 

Tihoddant  og'ouiant  i’r  Arglwydd,  rhoddant  ogoniant  i’r  Arglwydd,  rhoddant. 


14  Parhad — YR  ANTHEM. 


’ n * 



r 

35 

A— 

-f; 

aíf 

"1 

X h*  L' 

- % ®>  © 

L ! r 

Jlgr 

r ( 

TTS  i * 

'S  - 

ì— 

Z.7_ 

1 

n"1 

[ 

r 

rn 

7 □ 

rhoddant  ogonia 

nt,  rhoddant  ogon iant  i’r  Arglwydd, 

y y 

J . 

/ 

^i&E-2-Ì. 

Tv\ 

1 

A í 

í 

/íj  ® ® 

r-  n 

'l  - 

n 

rl  2 d ® 

w 

«J 

A: 

/ & i 

rglwydd,  rhoddant  o 

m .9  _ 

a 

....  gou  . . ianti’r  Arglwydd, 

1 !/' 

^ [r  £ £ 

. ŵ Ä . 

© • 9 

Ë 

^ r 

V 

f 

| * 

p n 

/ 

L 

-4  * 

■ 'fc 

_L_. 

. . goniant i 

’r  Arglwydd, 

rhodd 

lant  ( 

' ’ ■ Ö 

> . . gon  . iant  i’r^  Arglw; 

/ J 

[■dd, 

• m 

© ^ 

|».  - 

f 

ẅ ä 

1 

7 7VF 

r 

9 

f 

1 V 

| . 

* \r.  Y f 

r, 

r 

7 

r ^l' 

- 

z 

7 

rhoddant  ogoniant  i’r  Arglwydd, 


zö  j 

ri — i -[— r 

S 

— (•■ 

f®-®Tl 

f«5 i 

JL  53 

>r  1 ?S 

» ® 

i ^ i ! J- ! 

r 

sm  1 1 

’ V 

i-  |- 

V 7 

L-b^^jsj^: — 

a mynegant  ei  fawl  yn  yr  yuysoedd, 


— i - 

1 

*h 

J 

/ 

_X  ^ 

4 

■'“7T 

| í- 

- (Ä  J-( 

<n  / 

_~i: 

E5.  »53  * 

/ _ 

_z  n__rl^  r $ « 

J.  . 

. r 4j 

Sl$_ 

. «j 

JLZ  1 i 

v sl  i w.<rr_  _. 

«^  w-ol- 

a mynegant  < 

1 

" s w 

ei  fawl 

P'|*' 

c _.  ẃ.ä  i r l.  P 

r / 1 Q> 

• t r r n^^s»r 

3 « 

> o 

_ 

i 53 

• n ' 

_ z=t~S 

itlLÍ 

:_>: 

r®- 

n_ 

L Pe 

■ íÿ 

— 

/ — 

a mynegant  ei  fawl  yn  yr  ynysoedd, 


a mynegant  ei 


fawl 


Parhad — YR  ANTHEM, 


15 


Met.  144=P 


y c,  ~ 

T 

~Kv 



sa 

tíí 

T 

1 — ® 

. . , gon  . . . 

Rhoddaut  o 

~JT  XI  " 

rsi 

o*  | 

“ — 

O ..  1 . 

■n7._.î3 

T n 

1v"  tt  ■ 

■ 1 

1 o 

1 

I ( t 

• r*  ! , 

.Jà.  í?rr«-a  u-ä-. 

4__ 

V;  • 1 1 .19  A . 

...  v.  «P  r 

1 4 

!_  _lL^_ 

p.  r Ö “ r 

-L-L  .UJLL.. 

._P^5  - 

L 

r-  E_£T.  . 

,_r  . 

LjJ*r 

Rhoddant  o ....  gon  . . . iant  i’r  Arglwydd,  a myn  . . . eg  . .ant  ei 

E-^rprfiM 

*î  ’,*-*T 

PEfttÿ"  . 

# -tÜ-í 

. . . iant  i’r  Argb 

\ 

— P_t_t5 — 1_ 

vydd,  a myn  . . 

7 | 

. eg  . . ant  ei 

-S£^F-F- 

fawl 

“ 

"" 

P — F — 

~r  C5 

^ 

M í 

^EfL-££fe- 

p ë&= 

7 

rhoddant  o , . . 

i- '*a«W 

-/TTO-s-Ŵ-äí-’PŸST 

5 & <£ 

^ a ~ ì 

— ŵ-s-ö-P—'Pl 

***,&*£ 

1 

- tîgt  E_ 

^t\^0L 

fawl  yn  yr  ynysoedd,  a rayn  . . . . eg  , . ant  ei  fawl  yn 


16 


Parhad-YR  ANTHEM, 


? 2 . 

""  T 

_ j — 

A..  . 

a m 

i® 

i 

, • r a 

9~ 

IE5.  n_=SZLe_.. 

• ■ r 

ni  ©• 

rr  r r ■ 

i ■■ 

fcë L > < 

V 

yn  yr  yn  , : 

ysoedd,  a myn  . . . . eg  . . ant  ei  fawl  yn  yr  yn  . 

’ ^ 

. ...  — iez3 

JL.  r 

f 

- 

) 

_Ék_  1 ... 

1 

»L"|  . . A. 

& J « 

P . r 

v.c_  ^ ..  w ~ w.  r 

rhoddíint 

*-• 

g’on 

iaut  i’r  Ar  . 

P r- 

© ._ 

J\  .. 

L 1_JE 

L V _ - Ok  Ŵ-  <8»  . _ Ä 

7 

ÎL' 

r * ^ 

1 

K i ^ 

tr;^  . 

JJ  . 

f 

Arglwydd,  a 

myn  , . . eg  . ant 

1 "Ë'  i 

ei  fawl  yn  yr  yn  . 

_7V.  " 

L J fe  Z L 

9 M 

n @ 

f 

ÍSt  " 

_ Z l 

yr  yn  . . . yeoedd,  a myn  . . . eg  . . ant  ei  fawl  yn  yr  yn  . 


| 

? pnr~ 

A 1 

s 

■ i 

l 

r ^~fLÄ  i 

I 



L P 

- 

9 r.i 



3 

ir 

f 

- 

i . . ysoedd,  a myn  . . . . eg  . . ant  ei  fawl,  a myn  . 

I 


jB  ■ 

— y 
c 

■ ^3  : 

h-H-i  - 

• • rJnl  © jri  + d ^“t  ^ 

/ 

/ 

±E 

; a ¥7_r_  i w _s  w « 

. . . glwydd,  a myn eg  . ant  ei  fawl,  a myn  . 


S h*  ” 

16  • Ä gs  © ' 

— «\* 

..  ..  _L 

* p_ 

• 1 

rsfT-Ê  5- 

e 

s=S3=: 

U_Ll j 

. . ysoed< 

3,  « 

i myn  . «gant  ei 

|*“  9 „ ..  n í|.  _ 

fawl, 

-e 

^ 

( a myn  . 

-frr — x — 

s - P- 

L-' — î=í 

. 

F— — 5 

V 

— L- 

B 1 

-F- 

i , - * 

— 

* — 

. . ysoedd,  a myn  . egant  ei  fawl,  a myn  . 


Parhad — YR  ANTHEM, 


17 


» 


ANTHEM 


Hynm  536.  Cas.  S.  Roberts. 


GAN  ASAPH; 

SEP 

GRIFFITH  ROWIANDS,  BETHESDA. 


Paühad— YR  ANTHEM, 


19 


Tf 

•- 

9 1 

• «•! 

-fFÌ 

»-  -CTf-»-y h - 

ÿ-AA 

ddu,  A' 

■ , 

i 

f 

usei 

■n  yn 

i 

'4=i 

ei 

r r f - 

Ddys  . . 

| L,  * 

' . Z_f__  

. gleir  . . . . iai  ar  y 

ŵ 

-ffh 

î— ' TfT-r^ 

r : 

j_; 

j é— 

Ddysglei 

b d S 

riai  ar  y 

/CN 

::r:^ 

-c 

| 

T 

ff-p— 

® * r-  - r *i  r-  i 

±1 

c 

— H* 

dbb: 

Ddysgleiriai  ar  y 

•^d=: 

— 

Z=~ 

f*4+ 

&y 

-ÄS-r 

Ddys  . . . gleir  . . , . iai  ar  y 


20 


Parhad-YR  ANTHEM, 


i e ê 


fe  wel  y làn,  Yn  ngoleu  hon  fe  wel  y lànt  fe 


SêSë. 


'Z~Z~Zi~£ 


P-í]- 


Yn  ngoleu  hon  fe  wel  y làn,  fe  wel  y 


i 


-a-A_K-.a-a 3K — * 1 f- 

Yn  ngoleu  hon  fe  wel  y làn,  Yn  ngoleu 


hon  fe 


E± 


l 


fe  wel  y làn,  Yn  ngoleu  hon  fe  wel  y làn,  fe  wel  y làn,  fè 


ia_ 


i=5= 


P 


wel  y làn,  fe  wel  y làn,  Ac  engyl  fyrdd  o gylch  y 


t - ^ 

-erf*-: 

. e 

=PF=F== 

±z  ^ 'g=i: 



làn, 


< O 


33=  5H 


wel  y làn, 


ü 


;£ 


m 


wel  y làn, 


21 


Parhad — YR  ANTHEM. 


DEUAWD.  Met.  60=f 


Tyner  iau'tt. 


— 

— [~Ì  -Ì  ' 

JC.  b í 

* _ 

J » î 

r | 

.... 

j 

1 P - 

J é 1 

1 

" j ■ 

— r 

ì p 

| 

. é __|  . .... 

0 

r~r~ 

Wrtl 

n 

' 1 ì -« 

i ddisgyn 

^ 

í- 

at 

o 

y 

dwr  Hyd 

risiau 

„ 

• A : 

■ -r"îTŵ~ 

frs  ^ v 

Y 

$ 

r 

r ff. 

i 

Wrth  ddisgyn  at  y dwr  Ilyd 


Gall  teulu'r  làn,  er 


brig  y dòu, 


22 


Parhad-YR  ANTHEM, 


=a  _ ? 

— (• — 

■p — p — — 

t*  • 

1 - 

r — r 

_ Llj 

i 

1 7 

7 7 

7 c^; 

'LTT 

✓ 

) 

>- 

r 

| 

JL±  • _ 

- Ä r 

JLl-  - 

v r 

1 — 

_ _ 

7 

Gall  teuln’r  làn,  er 

• __ 

ri 

» - :r 

1 ”®  ^3 

_/L  »• 

r 1 

T 

-Efi  L _ 

r 

lr.  _ - 

r 

-EE 

L 

dòn,  Ei  wel’d 

yn  d’od  wrth  lewyrch  hon. 

.ZL  • J?  » Ä ‘ 

• i 

i.  • r_  r 

- 

i 

L r 

1 ^ 

n ._ 

/ \ 

r 7 r 

— « 

£ 

brig  y dòn,  E’  wèl’d  yn  d*oö  wrth  lewyrch  hon. 

CYDGAN.  Met.  1S2-9 

' Lled  fywiog. 

zn  .o rr? 

-A  h *1  » 

» r » 

| 

T 

1 C t 

- f 

u- 

"LL  í_l. 

_£J 2 ~r-  Lr 

d 



J. . «cJ_ 

Adnebydd  yn  eu 

plith  Ei 

i Arch-offeiriad  cu,  ' 

rn 

- D . Q 

ij"  j 

n 7i 

-ÎKV  F F *1  - J 

3 

* 7 

»_  » ’l  - 

' CS 

tts  y /i  t t 1 *r 

4 

k J 

...  •... . _.  I.  . 

:si7 

6 m 

4 __  #•_ 

£ £ £ _ 

: H 

Adnebydd  yneuplithEi  Arch-offeiriad  cu,  Yn 

. O ^ á 

V* 

_LJ 

. É*»  h n i ! 1 ^ / 

1 

»_ 

^ a n * ♦ - 

J 

Ç ~7~l~ 

-J 

w ŵ € 

« 

1 

Adnebydd  yn  eu 

■f" 

plit 

h Ei  Arch-offeiriad  cu,  Yn 

A 1 * A * 

T7  • Q 

i 

- - L , 

_ _ r. . • 

i 1 • . e>  F f*  *1 

- \y-f~ 

-T- 

• L 

P'  L':-?  _.. 

— 

JZl 

1 

r 

2 . 

Adnebydd  yn  eu  plith  Ei  Arch-offeúiad  cu,  Yn 


Parhad — YR  ANTHEM.  23 


Gwan. 


rn 

tT-j 

— : 

...  ._ 

•i  z . WLT-T 

» *i 

A J- 

^l«  i i _ r ■ rrr  ■ 

i 

1 • lr_* 

I ' ^ 

£ 

cael  Byth  lusern  mwy, 

/ 

na  goleu  haul,  Byth  lusern 

* , / / 

7l 

i_ 

J --  " 

P\\ 

i LÌ  «1 

1 

4 _l  2 • 

é J 

cael  Byth  lusern  mwy,  na  goleu  haul. 

- 4* 

• r • » 

t+ 

' 1 i* 

• * P 

u — 

r ■ 

7 7^Z  c 

z 1 .. 

cael 

l Byth  lusem 

mwy,  na  goleu 

A L 

haul. 

(è  • ^ 

r^r  Ä : 

rr  • n»  J 

■ « » 

_ l ; . _ 

^J  r^J  ü 

r,  ^a.. 

r 

1 

L?1  ^ 

. i'  L 

7 

cael 


Byth  lueern 


rawy,  na  goleu  haul, 


24 


Parhad — YR  ANTHEM 


Met.  152- — * Cryf  a bywiog. 


â i wlad  11«  na  raid  cael  Byth  lusern  rawy,  na  goîeu  haul, 


Byth  lusern 


Parhad-YR  ANTHEM. 


25 


- e 

©— q 

»*  l®  ••  « 

=1  ' 

4“  7j  ' 

— 

L 7 

r 

Â * 

ì Ä 

— 

1 n-* 

7 v) 

í _ 

. ^ £ 

^ L 

_ p 

« 

_i*  < 

® d ■ 

n - 

£ L 

E L 

v , 

•i 

haul,  Ac  â i wlad  lle  na 

raid  cael  Byth  lusern  mwy 

P 

71  7i 

■■an~  “I 

✓ 

d.__  / 

1 

4 

•11 

_ 

r\ 

1 



& _! 

J 

I 

«J  M 

S n H 

_* 

-SJÌ 

j 

s 

« 

« • • 

J -i 

c 

í 

p - 

E> 

à 

. § 

l'  L_J — 

L 

< L ■ 

... 

X P 

* r 

•1 

_ L 

i4 

z 

7 * 

? r~ 

L 

Í7  n~ 

€ L 

£ 

L 

t KL 

F — 

1 

J â 

h © L 

• ' L_r  m 

n 

Ä r r 

JUl: 

j Ä.@ 

w j 

® cp- 

...  4 

. . fe  L j 

i Ri_  _ 

LL..  d 

n - 

t L 

U0L—± 

7 

mwy,  Ac  â i wlad  lle  na  raid  cael  Byth  lusern  mwy 


G 


LLUSEBN  YW  DY  AIR, 


Hymn  536,  Casg.  S.  Roberts. 


GAN  ADERYN. 


Galarus. 


Â=M 

- —m 

•tV- 

::  §i»:d  . 

- -Ê- 

- -e 

3-J 

1 P p & q 

-k — 

! 1 

-j.  — j j 

Ft  J 

-e— ê— r- 

ö e t 

-î-ÊEí^-s-ÿtep, 

Eiste 

-7?—' •1Î7tr_el_í' 

dd  . . . ai 
<T\ 

teithiwr 

“CS  cs 

blin  Ar  làn  yr 

-e- — -e- 

afo» 

■I— cs-M 

:§—*Eîi 

:h=d=::: 

: : 1 

— ^-Eq=-E 

Parhad— LLUSERN  YW  J)Y  AIR. 


27 


E=S 


-a— a— T— Q- 


3E 


Bywiog. 

-4-HEdE 


m 


giügiiì 


~<a 


ddu,  Ar  làn  yr  afon  ddu.  A'Ì  lusern  yn  ei 


:^— s^p-p- 

— £54+^= — 

: é-:  3 ü (ü 

= "“P= 

— Qj — 

bpËÍ-d 

r - _ t — 

W=*F 


:s5= 


-e-e- 


m 


,û_®. 


E 


law,  Ddysgleiriai  ar  y lli,  Ddysgleiriai  ar  y lli; 


3 


35= 


s=-£==^: 


fÌEÍEÊÍ^ÎËÌ 


EÉEE 


■Ph 


S± 


‘ 1-4 


iISìLìi 


.a-rpi 


28 


Parhad— LLUSERN  YW  I)Y  AIR. 


« » ::  = 

ô û 

V lL 

-®— j-rs,-— -T— 

“®  ®^©~  f* 

L 

r * i® 

1 P 

f/T\ 

[ 

L . ' 1 

r 

1 — r r " 

V {/ 

1 

:_  • r 

* T_C 

-®- 

4 ? i 

_J  L . 

I L L_  . U _ 

r r - 

Ä L 1 

J P - 

r_  J b - 

|P — L 

Yn 

r\ } _ 

ng'oleu  hon  fe  wel 

y làn,  Ac  eng; 

yl  fyrdd  o 

© p 

v ® - Q_ 

— ..  - „ 

™ Ŵ ^ 

p ..— Q- 

i 

L r r ® 

_í25  I 

a_i_  - 

. L ..  . 



L 

| L 

^ i 

-=V  . m 

'§=P:  _ ^ ^ _ 

_f*  • ._  4 

,_j  c L — 

|W  N— 

«sr  ^ W 

• A 1 

, 1 J 

-P  4 

_L  f 

4-L 

1 J 

L~ŷ  a 

9 L 

1 

-® 

: _*•*: 

í f:r^¥  Ä.  •' 

-fe — 

r 

i 

-w- 

_{Z  ^ [ L_  . | ŵ 

■ 

L 1 . 

_LJ  _ 

JLI7  _ _LSL  : 

r 

*r-P-  ^ 

r _ .Lí??-p 

• _-§•  :f“  Ä 

~U  “1  _1 

r - L 

1 4- 

L j j p j r ® 

^ 1 

ẃ— 

i r 

Lh 

- -h J~L  L 


■ J h 

-J- 

gylch  y 

fan,  Ac 

engyl 

fyrdd  o 

gylch  y 

- J 

fan. 

rr  w 

» 

1 /jk  * 

A _ ü.  A 1 

Sr  á 

1 p 

r 

" • j 

s © 

1 t* 

► r i 

_ L_ 

- *: 

_L  L_ 

LLJj  - 

_J_L 

L_*  © 

Cryf. 

"77  • ' 

w » 

ç 

”T7  • Ä Ä ~ • r Ä 

: 

N_ 

s l rrrr 

□ 

NU 

c 

- 

Lh 

— fl 

-L*a_h 

Parhad— LLUSERN  YW  1)Y  AIR 


•29 


Dwysacaraf. 


fcft  : 

-r-e 

— i cs — 

-Ar ö- 

_-  - 

— Ö 

:::  J d_ 

— 1- 

\ ~ ^ ^ ^ _ Ä 

—û 

■ 

- — - 

'WL 

... 

snS  ^ 

I 

r 

CJ 

L 

XT  “i 

Wrt 

h ddisgyn  at  f dwr,  Hyd 

risiau  brenin  braw. 

- - 

, cs  — r 

T T 

cs 

- tt£' 

r ^ 

*rp  n 

£Z~  ^ 

..  _J 

Ll_ 

TT  I 

9:  'S 

F5? 

: -<2 

o 



r*  • ^ 

i Í=V 

T7“  1 ^ ~ _ ___  l.  ' 

Zf 

:_ei- 

a - 

i 

30 


Parhad— LLUSERN  Y\T  J)Y  AIR. 


Pàrhad-LLUSERN  YW  DY  AIR. 


31 


■— r--1— y— 3 4 1 


rp: 


Ü 


teulu’r  lan  er  brig1  y don,  Ei  wel’d  yn  d’od  wrth 


-i — HF 


ÊŴ 


-s-ti?: 


Gall  teulu’r  lan 


er  brig  y don, 


Ei  wel’d  yn  d’od  wrth 


^rr 

=hr-1 

®-ia 

— j® — 

-l— 

- 1 - - 1 J • 

::tÿ~: 

Jficpí 


î 


i 


Üi 


¥ 


ü 


ezii 


3E 


lewyrch  hon,  Ei  wel’d  yn  d’od  wrth  lewyrch  hon. 

iilliiliifipiipiil 


32 


parhad— LLUSERN  YW  DY  AIR. 


Mwynaidd , 


0 ä □ ô 

l 

ir 

2L 

® ! 1 ^-i  _ 

. J ©-ŵ 

-J  t- 

L L 1 J 

TJ  i i 

_Ç_JZ  4v  Ù 

J L 

J ^ _f-r 

® ' "O 

rs 

AJ. 

V Q ffl 

**  C J _J 

ö® 

iir"  ç j r_ 

J 

Ŵ L 

JL  JJ  __ 

L __  _ 

_ rfc  L J.  ^ 

Ad  . . neb  . ydd  yn 

. eu  plith,  Ei  arch  . , oíFeiriad  cu. 

I /> 

—tf  ca  _ • _r 

aJ  © ä w 

© zcs 

-&  îí  P 

2 S- 

_ í r 

^ 

p : 32 

-IrH  r 

! L 

1 J 

i í 

. Û © 

1 

r 

/?s 

• O CSw  Ä 1 __J__  ^ 

\TJ  • f) 

— 1 

1 ^ 

4 « 

G € 

4 ®_ 

Parhad— LLUSERN  YW  DY  AIR.  33 


Ŵ4 

BÉf 

-*—r— 

-e- 

3RE 

— r-(*- 
-• 

w 

iül 

dòri 

- * 

i grym 

-m ö- 

4 J- 

y lli’. 

-« 

-(j 

L_£_L 

Ac  & 

i wlad 

“P — l®““a 

lle  ne 

; _ l_X  lí_j 

i raid  cael,  Bytli 

±ì  : E 

fç=Ff 

=R  4 

P r — 

ft  ! 

,_p 

ä- 

i-i. 

- -0 

-k 

o P- 

3=*^=^ 

gÉŵg 

Gwan. 


II  I I í 


34 


Parhad— LLUSERN  YW  1)Y  AIR. 


CAN  MOSES. 


DATGUDDrAD  XV.  3,  4. 


GAN  ORPHEUS. 


DEUAWD. 


--p-8 n 

l 

f-r 

_ ' ( 1 

7T 

. . . 

1 I 

- t*  .. 

. ml 

* H 

1 

arn 

: ^ w r. 

t7  -| 

— 

A chanu  y maeat 

V 

gân  1 

W—  — w 

íoses.  A chanu 

Cs 

y 

TJ  4t 

j 

J 

1 

A t 

JF  ■ 

. M ■ j_  ' 

r m i 

CSL__ 

ín  V v 

' # 

(• 

..  . 1 

_ L r w 

• í 

y [/ 

L . 

1 

. 1 L c . 

J 

\ «7 

A chanu  y maent  gân  Moses,  A 


36 


Párhad— CAN  MOSES 


l-ŷ — 

_e— T , 

r q q 

e— - 

-1 1 1 ■ 

-t* 

gwasanaethwr  Duw,  a chân  yr 


^ ^ : 

Ìì— 

- ^ _t  t t=  - ::  : 

. L# 

Duw,  gwasanaethwr  Duw,  a chân  yr 


1 ^ 

— S^8-'S| 

■ Çj 

jm 

m 

-fo 

Oen,  a 

chân  y 

r -1 

r Oen. 

'â*  — 

3C  8‘e 

3 ■ 

éJ — 

d 3:  >-  t-: 

-d-~ 

-rp & — 

: ö a_: 

O 

0 

. 

Oen,  a chân  yr  Oen,  Gan  ddy- wedyd— ■ 

CHORUS. 


~4 

2“&  v cvq* 

r-e- 

Lf  ' 

■~i — f — l“T — 

~~r  :r 

^ r*  i i 

■ l 

» : | 

. —h 

m 

SJ.  9 9 ..  CJ  

"~j  rt— 

_ ._  ^ . C/  J 2 — 

mJ 

_ o h ^CS.  m 

'dt  a í 

m m 

1 Ê £=*,  a m c=s ä 

—ÿ-  * x 1 

L 1 L . 

r L ._. 

v p c 

v>.,  ^ 

./  £A. 

- — 

(-4-  . 

L . I 9 i— 

i . rrr 

T 

Mawr  a rhyfedd  yw 

_ _ . 

dy  weithredoedd  0 Arglwydd  Dduw  Holl- 

• ® ^ ® SL......  9 

_ - 

-|a 

) ^7-X. 

U L . I L 

^ -I  U- 

L4 

— I-- 

-4—  —H — 1 — 

| T„ 

Parhad — CAN  MOSES. 


37 


Quarteff. 


L~~ÿ 

— rm.  » 

■ "^T 

- -4  r r 

m 

7D  ' 

J 

VN  ) 4+_w  w 

Cyfiawn  a chywir  yw  dy 

Q . . 1 

r 

I 

1 

Ŵ 

J 

U 

l 

4- 

H 

Ddt 

— ŵ 

ÌW  Hollall 

■U  . . 0 g. 

— 1 

7T  r 

■ p 

rr 

tás  cJ. 

r 

_ 

3Sr«  *_iJ 

=bbfc: 

i&L 

38 


Parhad—  CAN  MOSES, 


•-  —r 

•- 

Si  ' 

m 

=Fqq ♦—<= 

ffyrdd  di, 

cl  # 

Brenin 

Y s 

aint. 

< 

: & é é : B:d  d - 

^yfiawn  &c. 

. 

f 

F : 

V 

rq~5=Ì 

J 

E lJ-_j  "±  a-  f 

# ; 
n* 

\== 

y=i=M 

Cyfiawn  a 

e d-y  i -| 

chywir  yw  dy 

t 

■sc-- 



Cyfiawn  &c. 


Parhad-CAN  MOSES, 


39 


f-—j 

? t 

1 

■ 

' ^ 

T5 

P 

4 

1 i 

1 

i 

D . - 

r 

fr 

5 

téml  C 

I 

r 

V 

| 

%> 

o 

tt  Ä 

Os 

y 

w 

w 

i»  - 

• 

— 

J. 

fifyrdd  di 

Brenin 

y 

sain 

t Cyfiawn  a 

chywir 

yw  dy 

_J  __  _ 

s 

1 

' ■■  '1 

1 - 



P 

r 

4 

_ 4 1 

rJ  J 

i 

1 

r 

| 

• 

— - 

•- 

i 

. 

._2: 

77-  "C? 

j 

CS" 

«. 

ff  - 

1 

L _ 

r-fý  cs  ' 

: tfr 

44  ^ 

<L 

\<f 

ff  : 

_ o tt  O 

— HH 

F-J 

!>  í+^ 

r 

• 

r 

44  ^ 

' 

B 

i 

. r _> 

•1 

t 

m 

5 

fifyrdd  di 

Brenin  y 

saint. 

Brenia  y 

saint. 

— 

“ 

“ 

tt^ 

ff 

ff  : 

-In7 

44 





CN  1 

•: a 

l 

:î3 

— 



M-P- 

-t 

V 


40 


Parhad— CAN  MOSES. 


p CHOEUS. 


:•*..  _:c5" 

yr~fì 

tf 

1 

i 

i 

p 

'ẅ 

h r 

H-  ' 

L _ 

_L  _ 

,_L 

_r 

P<2 

r _ ü.cs  * 

Ê"  Ü.Cs_ 

• 3""Ë“  lLa 

_•  öcs 

p 

1J  o 

L 

'JT  fj 

' L_ 

1 

1 1 ' - - - - - 

*^p  Hr  . .... 

Pwy,  Pwy  ni’th  ofna  di,  O Arglwydd,  Pwy  ni’th 

L/  Q . 

f 

■ 

ti  q b 

- r> 

r 

T 

i 

,.,r^ 

frTS  A 

( 

V 

r 

■ 

y- 

- 

C7 

L 

V 

~^r  

I 

j_  JaO 

~j»“ 

"CS 

s 

:cr 

w~ 

— 

f 

1 

1 f 

4- 

zn  r 

--1  L - 

L _ 

\ 


Bywiog. 

m — :í— 

|-í— 1 — W — «W — M — — «4 — 1 

LW* «4 ' -L-~ 1 

■f:  Ep:prpqcÿi: 

ofna 

L-  -©»- 
di 

*’TI 

O ATglwydd,  £ 

-t — — y--y 

ic  ni  o . . gon  . . edd  . . a dy  enw. 

Parhad— CAN  MOSES. 


41 


/--A 

— r — — /- 

::id  : : 

■ * i 

-■  4— Ua 

J pf 

m ■ 

p *~r — 

•rrs  r~  9 

J i i. 

...  • t 1 

r . ■ 

^•i — 

4 • L 

! J é 

r „ LH — 

f -•-* 

p 

f 

• - « 

“17  p 

_ k_  a Ä _ ft.L  L I- 

_ ...»  • 

• — r — 

:2r  . l 

1 ÈÄ 

l ±_CLztr=ff±: 

EC  r 1 L_  L.'  L,  í . L L L 1 ! L 

VL/  Lj'  láC 

- 

Ac  ni  o . gonedd  . a dy  enw.  Ac 

/ 

ni  ogonedd- 

~7T  - >•  ' » 

• r r 

i»  tt  <9  <ö 

1 ® ® mm  L 

r l 

. rL_k 

L : 

-1  L L I- 

xp  L W ’ £ j-  íC  ít-J-  I (-  A 

/. 

rs  • t ^ 

A A - 



r-* 

tn’l 

:à  « ai; 

zi_i 

42 


Parhad — CAN  MOSES. 


:£_»z*  z-  z 

TTp5- 

a - m f*  P I 

0 

ÌÊ==! 

sanctaidd,  yn  unig 

^-p-p-rfV:=g- 

: 

■ wyt  sanctaidd,  ; 

E-E^EpE 

rn  unig  wyt  sanctaidd. 

idAFJLLCj- 

:?54 

3e:~5ì:»= 

4 — ©pp-p — 

fni 1 

| 

• 

Ef  J 

Oblegyd  tydi  &c. 


Parhad—CAN  MOSES, 


43 


m 


•e- 


bleg'yd  yr  holl  genhedloedd  a ddeuant,  a ddeuant,  Oblegyd  yr  holl 
Cyflym , 

e-ŵ-  * 


m 


Oblegyd  yr  holl  genhedloedd  a ddeuant,  a 
Cyfiym. 


SE5E 


31 


Oblegyd  yr  holl  gen- 


44 


Parhad~CAN  MOSES. 


pp 


1 


222: 


•-e- 


ffi 


-e-e-  W 


-e-e- 


ger  dy  fron  di.  Ac  a a , . . . ddolant  ger  dy  fron  di. 

PP 


l=3=t=t 

srfcfcd: 


Lj»:a-ji=j:=g|=gj=:  =|gjE  =ccj=g!:  j 


Pahhad— CAN  MOSES. 


45 


4j  Parhád— CAN  MOSES. 


Igiiíi 


zczíz2zznz 


35 


blegyd  dy  farnaa  di  a eglurwyd.  Oblegyd  dy  farnau  di  a eg- 


It L. 


=P=F 


w 


--iff 

;=î== 

i— í"  i 

r r 

• p 

r-^rff= 

...  «- 

iro 

i 

Efc 

- --  RF= 

Araf 


tp— i 

CS 

cs 

J 

\ -! S _ 

.o 

C5_  ._. 

u 

-ä!  ... 

r ' H 

fTv 

H 

Ali 

□ 

lur wyd. 

A ' eg lur . wyd. 

V 

n 

r — i 

‘ ' 

! 

H 

i 

D 

Ci“  ’ 

T7  • # . 

_ 

._  'CS 

123 

■ 

ÀT  YR  YMGEISWYR* 


Foneddigiox, 

Arferiad  cyffredin  Beirniaid  ydy w cyfeirio  eu  Beirniadaetíi 
nt  y Pwyllgor ; ond  gan  mai  â chwi  y mae  â fynof,  atoch  chwi 
yranfonaf.  Anturiaf  ddywedyd  nad  oes  genych  neb  purach, 
ífyddlonach,  ac  yn  dymuno  eich  Ilês  yn  fwy  na’r  un  a fu  ÿn 
beirniadu  eicli  gwaith  $ ac  y mae  rhoddi  clwyf  i deimlad  y 
cantor  distadlafyn  orchwyl  na  ddymunwn  fod  yn  euog  o liono 
ar  un  cyfrif.  Os  digwyddodd  i ry  w ymadrodd  diofaì  gael  ei 
ddweyd  am  rai  o honoch  chwi,  neu  eich  gwaith  yn  y Feirniad- 
aeth  na  chymerwch  ef  yn  angharedig,  ond  yn  hytrach  fel 
diíÿrwch,  er  gwneyd  y Feirniadaeth  yn  fwy  dyddorol.  *Vr 
wyf  yn  eithaf  sicr  fod  cynllwynion  cynfigenus  wedi  eu  trefnu 
gan  yr  Ysgrifenyddion  a’r  Phariseaid  yn  íÿ  erbyn ; ond  yr  \vyf 
yn  llwyr  Dyderu  na  ddaeth  fy  awr  i eto,  ac  nad  hwynt-hwy  a 
gânt  fy  mhen  i’r  llwch.  “ Pwy  fyth  a ymgymerai  â’r  gorchwyl 

0 feirniadu,  yn  enwedig  cyfansoddiadau  cerddorol,”  tel  y 
dywed  yr  “ Amserau.”  Nifu’miwrth  y gorchwyl  ond  un- 
waith  o’r  blaen,  a braidd  na  phenderíÿnwn  beidio  ymyryd  ag 
ef  byth  mwyach  ; gan  hyny  goddeíẁch  “ y waith  hon  yn  unig  ” 
a chewch  ddewis,  bid  sicr,  y neb  a fynoch  at  y swydd  rhagllaw. 
Nid  yw  ein  cantorion,  hyd  yn  hyn,  ynllawn  digon  gostyngedig 

1 neb  ddweyd  dim  am  eu  gweithiau  anwyl  hwy,  ond  ffalsder  a 
chanmoliaeth,  abyth  a hefyd.;;  Pe  byddai  iddynt  gael  y 
fraint,  am  unwaith,  o fyned  dan  ysgrifell  George  Gilfillan7 
JEdwin  Monhy  Edward  Holmes , neu  critical  Reporter  campus 
y Times , byddai’n  haws  siarad  a hwynt ; byddent  yn  debyg 
Fr  tylwyth  grwrgnachlyd  hyny,  wrth  Sinai,  yn  barod  i 
ddweyd,  “ Llefara  di  wrthym,  ond  na  iefared  y Critical  JRe - 
porter  wrthym,  rhag  i ni  farw/*  Ni  byddai  dim  yn  well 
genyf  na  gweled  y dosparth  sydd  yn  gwaeddi  am  “ chwareu 
teg,;  cyn  i;r  chwareu  ddechreu,  am  un  diwrnod  yn  y drafferth 

N 


48 


AT  YR  YMOEISWYH. 


y Wm  i ynddi  er’s  tair  wythnos,  uwcliben  30  o“gyfansoddiad- 
au  ; pryder  a goíal  am  wneyd  “chwareu  teg,,?  wedi  gwneyd  . 
cwsg  a dyddanwch  yn  ddieithriaid  i’m  teimlad,  Pa  fath 
cliwareu  a gawsid  ganddynt  hwy  yn  y cytìwr  hwnw,  tybed? 
chwareu  teg,  yn  ol  barn  a mympwy  y rhai  hyn,  fyddai  iddynt 
hwy  gael  y gwobrau,  beth  bynag  fyddo  mympwy  eraill  am 
deilyngdod  eu  cyfansoddiadau. 

N i chefais  enw  neb  ond  Ap  Menevensis , a hwnw  dan  sêl ; | 
ac  anfonais  ef  yn  uniongyrchol  i’r  ysgrifenydd ; ac  felly  nid  ! 
oedd  enw  nac  ysgrifen  yr  un  o’r  ymgeiswyr  yn  cynorthwyo 
dim  arnaf  i wybod  pwy  oeddynt.  Ond  na  feddyliwch  y gwadaf 
nad  oeddwn  yn  ceisio  dychymygu  fy  ngoreu  pwy  oedd  pob  un  ; 
ac  ni  raid  i?r  rhan  fwyat’  o gantorion  Cymry  byth  anfon  ataf 
eu  henwau — gallafeu  hadnabod  wrth  eu  gwreithiau;  y mae  eu 
liarddull  yn  eu  cyliuddo.  A phwy  na  all  eu  hadnabod,  cystal 
a minau,  os  bydd  wedi  ymarfer  ychydig  a’u  gweitliiau?  “ Wel 
dyna  ddigon  o brawf  ei  fod  wedi  gwneyd  tì'afriaet]i,,,  meddai 
rhy wnn : yn  araf  fy  nghyfaill,  pe  buasai  fy  mrawd  yn  ym- 
geisydd,  a minau  wedi  rlioddi  y wobr  iddo,  buan  iawn  y 
tyhuddasid  fi  o ffafriaeth ; ond,  os  efe  a fuasai  y goreu , oni 
fuasau  cyfiawnder  ei  hun,  ac  nid  ffafriaeth  yn  fy  rhwyino  i 
benderfynu  y wrobr  iddo?  Nid  a wnaethy  Beirniad  ftafrîaeth, 
ond  pwy  oedd  y goreu  y w y pwngc,  Gan  hyny,  Foneddigion 
os*byddwch  yn  ainheu  ddarfod  ichwigael  cam,  cyhoeddwych 
eich  gweithiau,  a gadewch  i?r  public  opinion  benderfynu  y 
ddadl.  Y mae  yn  hawdd  iawn  i ddynion  benderfynu  a threfnu 
ar  eu  haelwydydd  gartref,  pa  fodd  y dylai  petliau  iod,  fel  yr 
Astronomer  yn  gwneyd  ei  galculations  yn  ei  obserratory  ; ond 
rhoddwch  chwi  fantais  i?r  byd  i gael  profi  eich  gweithiau ; ac 
yna  ceir  gweled  wrtheu  casgliadau  a’u  penderfyniadau,  a ydyw 
rhesymau  a fteithiau  yn  gyson  a’u  gilydd.  Y cyft'redin  a ddat- 
guddia  y gwirionedd,  ac  nid  y plantos  a’n  canmola,  er  mwyn 
cael  brechdanfêl  genym.  Y mae  y Beirniad  wedi  collfarnu  y 
gwallau  yn  y modd  cydsymudol  (similar  motion)  yn  ol  y 
gramadegau  cyfí’redin  sydd  yn  eich  meddiant,  ac  nid  yn  ol  ei 
íympwy  ei  hun,  er  y creda  fod  ei  íympwy  yn  gysonach  â rheol- 
au  cerddoriaetli,  ac  ag  “awdwyr  enwog,?  nag  y tybir  yn 
gyffredin.  Nid  yn  unig  y mae  llawer  o awdwyryn  gwrth- 
wynebu  y 5au  dilynol,  raewn  cyfansoddiad  lleisiol,  ond  hefyd 
gwrthwynebant  i ofterynau  eu  harfer : Yugler , yn*hyspysu 


AT  YU  YMGEISWYR. 


49 


unwaith  wrth  Godfrey  Weber  na  byddai  arno  ef  ddim  ofn 
rboddi  Tenor  Viol  i gydsymyd  o fewn  pumpau  a7r  Bass  ar  liyd 
dernyn  llawn  o leisiau — “ Y mae  ef  yn  beríiaith  yn  ei  le,” 
meddai  Weber.  u tra  na  byddo  ei  Viol  i’w  chlywed.” 

Nid  wyf  wedi  gwneyd  sylwadau  ar  bob  ban  o'r  cyfansoddiad- 
auP  buasai  hyny  yn  ddigon  o waitli  oes  i un  gwr ; ac  heblaw 
hyny  y mae  llawer  o?r  líànau  heb  fod  ynddyut  un  bai  neillduol 
na  rhinwedd  penodol ; gan  hyny  ni  theilyngant  sylw  arbenigol 
Nid  oedd  y gynghanedd  yn  fy  ngholwg  coíìer,  ond  y wisg  yn 
unig;  gan  hyny  ystyriwn  y dylasai  pob  un  ei  wisgo  mor  daclus 
ag  yr  oedd  modd : os  na  ullai  y cyfansoddydd  esgoi  ambell 
symudiad  a chord  anmhriodol,  nid  y w i’w  feio,  oblegyd  trosedd 
sydd  i’w  feio,  ac  nid  trosedd  y w y peth  na  allai  ei  hebgor. 
Gellir  cynghaneddu  yn  dda,  ac  er  liyny  heb  fod  dim  mwy  o 
gerddoriaeth  yn  y gwaith,  nag  sydd  yn  uelid . Cyfansoddiad 
da  yw  y gamp  y dylid  ymdrechu  ei  henill;  a rhaid  i gyfan- 
soddiad  felly  fod  yn  feddianol  ar  feddylddrychau  newyddion, 
ac  ar  yr  un  pryd  yn  brydferth  ac  cheithiol,  ac  wedi  ei  gyng- 
haneddu  hyd  y byddo  modd,  yn  unol  a rlieolau  cyfansoddiad 
pur  a diledwiw.  Dylaipob  cyfansoddydd  edrych  a fydd  rliyw 
beth  newydd  yn  ei  waitli ; ac  hefyd,  a fydd  y newydd-beth 
hwnw  yn  brydferth  ac  eífeithiol,  onide  gellir  dweyd  am  dano, 
fel  y Beirniad  hwnw  ar  waith  un  awdwr  ieuangc — Y mae 
llawer  o bethau  newydd  a phrydferth  yn  eich  gwaith,  syr,  ond 
och»  nid  yw  y pethau  newydd  yn  brydferth,  na’r  pethau  pryd- 
ferth  yn  newydd.”  Gofalwch  am  ddangos  y geiriau  bob 
amser ; y mae  barddoniaeth  a cherddoriaeth  fel  dau  aderyn  yn 
meddu  yr  un  bywyd ; dadgysyllter  yr  liyn  a anwydyn  gys- 
sylltiedig,  a bydd  y ddau  farw.  Yr  oedd  y bardd  a’r  cerddor 
yr  un  un  yn  yr  oesoedd  gynt.  Yr  hyn  oedd  yn  angen  ar  y 
Gerddoriaeth  mewn  meddwl ; gwneid  liyny  i fyny  gan  y 
Farddoniaeth ; a’r  hyn  oedd  yn  annghyraeddadwy  i’r  Fardd- 
oniaeth,  mewn  teimlad,  difyrwch,  ac  eglurdeb,  a wneid  i íÿnu 
gan  y Gerddoriaeth.  Gan  hyny,  diddymer  y cyfansoddiadau 
mudion  a di  enaid  hyny,  nad  ydynt  yn  traethu  nac  yn  darlunio 
dim.  Os  cerddoriaeth  y w iaith  ein  dirnadaetli  a’n  meddwl,  nis 
gall  y petli  nad  yw  yn  traethu  nac  yn  darlunio  dimr  fod  yn 
gerddoriaeth,  Yr  ýdym  wedi  llwyr  Hino  ar  y darnau  sydd  yn 
trethu  meddwl,  er  cadw  cywreinrwydd  difywyd  yn  barchus; 
vr  ydymr  wedi  difiasu  ar  y swn  sydd  yn  byddaru  ein  clustiau 


50 


Y FEIRNI  A.DAETH. 


ac  heb  ddweyd  dim  byth  wrtli  ein  henaid.  Cerddoriaeth  a 
meddwl  ynddi,  a fedr  ddarlunio  amgylchiadau  yn  well  na  bod 
hebddi — i gerddoriaeth  feily  y rhoddwn  ni  y flaenoriaeth,  bydd- 
ed  y canlyniadau  y peth  a íÿddont.  Gwell  genyf  ddyoddef 
adfyd  a dirmyg  wrth  amddiífÿn  hono,  na  chael  byd  da  yn 
helaethwych  beunydd  gyda’r  rliy  wogaethau  eraiil.  Ond  beíl- 
ach  at  y feirniadaeth,  a dechreuwn  gyda’r 


HYMN  536  TU.  DAL.  77,  o GASGL.  g.  R. 

Deebyniwyd  12  o gyfansoddiadau  yn  ymgeisio  am  y wobr 
yma,  a dosparthir  hwynt  fel  y canlyn  : — 

Yn  ail  ddosparth. 

Glan’r  afon — Tôn  fechan  sydd  ganddo  ef,  ond  cyfnewidia 
ychydig  arni  ar  y penill  olaf;  ac  fel  rheswin  dros  hyny, 
clywed — “ Y mae  gwahaniaeth  yn  y penill,  tebyg  y dylai  fod 
gwahaniaeth  yn  y dôn  ;”  Go  lew,  u Glan’r  afon/?  gwir  fod 
gwahaniaeth,  a gwahaniaetb  mawr  hefyd  ; ond  betli  a wneir 
Tr  penili  canol  ? pa’r  un  o’r  ddwy  dôn  sydd  i’w  chanu  ar  hwnw? 
y gyntaf  ai  yr  olaf?  Ond  pa’r  un  bynag,  y mae  gormod  o 
wahaniaeth  yn  y penill  iV  ganu  yn  briodol  ar  y naill  na’r  llall 
yn  eu  ffurf  bresenoi. 

Y Fwyalchen — Tôn  eto  ar  un  penill,  o’r  enw  “llusern  ac 
nid  Ilusern  dywyll  iawn  ydyw  ychwaith  o’i  maint;  onddylasai 
fod  yn  fwy  ddwywraith,  beth  bynag,  cyn  bod  yn  dderbynioL 
Dernyn  hwy  y tro  nesaf,  ac  yna  bydd  gobaith  i’r  Fwyalchen 
enill. 

Pererin  llesg — Nid  mor  llesg;  y mae  yn  rhedeg  ac  yn  neidio 
yn  heinyf  iawn;  acwrth  redeg,  drylliodd  rai  o reolau  am- 
íycaf  cynghanedd  yn  yfflon  ; ac  oblegyd  hyny  ofnwyf  fod 
cyíadsoddiad  y “ Pererin,;  yn  rhy  ulesg”  i týw  yn  hir. 

" Chwarelwr  bach — Tôn  ar  un  penill  eto  ; ond  y mae  rhy  wbeth 
yn  fwyn  neillduol  ynddi ; gresyn  na  buasai  yn  hirach ; ni 
chaiff  y geiriau  ddigon  o chwareu  tegganddo,  ucanys  byrach 
yw  y gwely  nag  y gallant  ymestyn  ynddo,  a chul  yw  y cwrlid 
jddynt  ymdroi  ynddo.,, 

Mab  ei  Fam—Tôn  (i  fyth  a hcfyd.;,  Ysgrifenodd  hwn  atom 


Y FEIRNIADAETH. 


51 


fd  hyn — “GanmaiTôn  a enwir,  ac  nid  denryn,  dewiswyd 
endw  at  lythyren  yr  hyspysiad.,,  Wel  t'elly  yrydyni  ninauyn 
dewis  cadw  ; a chan  mai  “amydôn  oreu  ar  yr  Hymn”  ac 
nid  ar  un  penilL  oT  Hymn,  “y  cynygir,,  gwobr,  nid  ydys 
yn  meddwl  y cedwir  “ at  iythyren  yr  hyspysiad,,,  drwy  roddi 
Tôn  un  peniìl  “ Mab  ei  Fam,,,  yn  mlaenaf.  Deuawd  (duett) 
naturiol  ac  ystwyth  sydd  ganddo  ar  y ddwy  odl  gyntaf;  ac 
O î mor  darawiadol  yw  o’r  16  ban,  hyd  y 20.  Chorus  rhwydd 
sydd  ar  yr  odl  olaf;  ond  anturirdweyd  wrtli  “ Mab  ei  Fam  ,? 
y geliid  cael  tri  phenill  llawn  mor  briodol  i’w  Don  a’r  rbai  a 
ysgritenodd  eí'e  wrthi.  Y mae  y Dôn  yn  eithaí,  ond  nid  ydyw 
ar  yr  Hymn  a nodwyd. 

Y DOSPARTH  CYNTAF. 

Yulcan — Os  oedd  llusern  y Pererin  yn  disgleirio  ar  y ili,  lled 
dywyll  ywcynghanedd  Yulcan  arno,  yn  y banau  11, 12,  a 139. 
Y mae  cyfansoddiad  Yulean  ar  yr  ail  benill,  ond  odid,  cystal  a 
chyfansoddiad  yr  un  o’r  ymgeiswyr  arno  ; “ac  aitf  i?r  wlad” 
yn  gefnog  iawn,  ond  fod  y dull  braidd  yn  rhy  gyftredin! 

lod — Tybirfod  “ Iod,;  yn  deall  cynghanedd  a thrawsgyweir- 
iant  yn  dda ; ac  y mae  y cy  fansoddiad  yn  un  godidog  iawn,  fel 
cyfansoddiad  ; ond  gallai  wneyd  yn  llawn  cystal  ar  ry w eiriau 
eraill  ag  ar  y rhai  hyn,  Er  nad  yw  “Iod”  yn  meddu  ar 
symledd  Luther , prin  y mae  yn  ol  iddo,  mewn  mawredd  a 
phwysigrwydd. 

/Teithiwr  Blin—  Hawdd  credu  hwn,  y mae  ei  waith  yn  dangos 
ei  fod  wedi  blino.  Amlwg  ydyw  y gallasai  y “Teithiwr,, 
wneyd  amgcnach  cyfansoddiad  o Jawer,  oni  bai  ei  fod  yn  fîin. 
Gwnaeth  dri  o Solos  mwynion  iawn  ar  y ddwy  odl  gyntaf  o?r 
penillion,  gan  newid  ychydig  arnynt  fel  yr  oedd  y geiriau  yn 
galw  ; ond  yr  un  y w y Chorus  sydd  ganddo  ar  odlau  olaf  pob 
un.  Ai  tybed  nad  oedd  cymaint  o angen  cyfnewidiad  yn  y 
Chorus,  ag  oedd  yn  y Solos'l  Wedi  y cwbl,  y mae  tlysni 
annghydraarol  i?w  weled  drwy  y gwaith.  Gofaled  y “ Teithiwr,? 
rhag  myned  i gyfansoddi  pan  y byddo  yn  flin  arno  eto. 

Semiramoth — Eisteddai  “ Teithiwr  blin  ” “ Semiramoth  yn 
gointf’orddus  iawn  “ar  lan  yr  afon  ddu.,,  Y mae  yn  anhawdd 
cael  dernyn  rawynach  a dymunolach,  nag  sydd  gan  “ Semi- 
ramoth  ,J  ar  yr  ail  benill  ; ac  ymlona  yn  neiilduol  yn  yr  odl 


Y FÜIRNIADAETH. 


ÒÜ 


olaf  o liono.  Gwelwyd  gwell  darn  darn  nag  cydd  ar  y penill 
olaf.  Ystwythder  a bywiogrwrydd  ydy w y llinellau  amlyôaf 
yn  nodwredd  y cyfansoddiad  hwn. 

Cuhelyn — Diffÿg  penaf  sydd  yn  ymddangos  yn  ngwraith 
“ Cuhelyn  ??  ydyw  ei  fod  yn  rhy  undonog;  a?i  ragoriaeth  yw 
ei  symledd.  Disgyna  at  y dwfr  yn  eff'eithiol  iawn  ; a bron  nad 
ydys  yn  gweled  y lli  yn  pistylJio  yma  a thraw,  gan  fel  y mae 
yr  Archoffeiriad  yn  ei  ddosparthu  wrth  dori  ei  rym.  Y mae  y 
darnau  yna  yn  anrhydedd  mawr  i u Cuhelyn/?  ac  yn  ddarlun- 
iadol  i’r  eithaf. 

Aderyu — Darlunir  y uTeithiwr  blin  ,?  yn  eistedd  “ ar  lan  yr 
afon,”  yn  alarus  iawn  ganddo ; llonai  ei  deimlad  yn  rhyfeddol 
wrth  weled  ei  lusern  yn  arianu  y lli,  tra  y teifl  ei  llewyrch  dros 
yr  afon  i?r  ochr  araJl,  ac  yntau  yn  ei  goleu  yn  gweled  y lan,  a 
myrdd  o engyl  yn  ei  ddisgwyl.  Trist  iawn  yr  ymdeimla 
u Wrth  ddisgyn  at  y dwfr  ond  wrth  weled  ei  lamp  yn  dal 
heb  ddifFoddi, J dengys  ei  lawenydd  drwy  newid  ei  gywair  ac 
heb  newid  ei  gyweirnôd — aiff  o B leddf  i B lon.  Hyf  a sydyn 
ydyw  rhywbeth  felly  hefyd  ; ond  i?m  tyb  i,  gesyd  hynodrwydd 
yr  amgylchiad  yn  well  drwy  hyny  nag  un  tìordd  arall ; a 
cliana  yn  y cyweirnod  hwnw  a’i  berthynasau  llon,  i7r  diwedd. 
Anaml  y ceir  dernyn  mor  anwyl,  mor  hawdd,  ac  mor  llawn  o 
deimlad  ag  ydyw,  a?i  gymeryd  drwyddo. 

Asaph— Prif  fai  í(  Asaph??  ydyw  diofalwch  wrth  gynghan- 
eddu  ; fel  cyfansoddiad  y raae  yr  eiddo  ef  yn  fwy  gwreiddiol  a 
hynod  na?r  un  o?r  ymgeiswyr,  oddigerth  ychydig  yn  y dechreu. 
Disgleiriaei  lusern  yn  nodedig  o lewyrchus  ; arhyddefelychiad 
tlws  iawn  yn  yr  wytliawd,  pan  y gwel  ei  goleu  yn  dwyn  y 
lan  i?r  golwg.  Disgyna  dros  ei  ben  i?r  dwfr  wrth  ddisgyn 
cc  hyd  risiau  brenin  braw,??  er  hyny,  ni  ddiífoddodd  ei  lamp; 
ond  rhodia  yn  ei  llewyrch  i?r  oclir  arall  yn  berífaith  ddiangol. 
Naturiol  iawn  yw  y darluniad  o deimlad  bywiog  y <c  Teithiwr 
blin,??  pan  welodd  ei  Archoffeiriad  yn  dyfod  i?w  gyfarfod. 
Wedi  hyny,  cychwyna  i wlad  y goleuni,  heb  gymaint  a gor- 
phwys  mynyd  i gymeryd  ei  wynt,  ar  ol  dyfod  drwy  y tonau  ; 
ac  nid  oes  neb  yn  gosod  allan  ei  fynediad  yn  fwy  enwog, 
gwreiddiol,  a nefol,  nag  “ Asaph.??  Tybiwyf  nad  oes  yr  un 
o?r  Ymgeiswyr,  yn  ol  fy  marn  i felly,  wedi  egluro  y geiriau, 
na  darlunio  yr  olygfa  yn  ddigon  medrus  o lawer.  Darluniadol 
iawn  y w y farddoniaeth ; a dylid  cael  cyrfansoddiad  felly  arni, 
tebyg  i?r  hyn  o eilw  y Baeson  yn  “ Vescreptive  piece.”  Pe 


Y FEIRNIADAETH. 


53 


buasai  cynghanedd  a phwysigrwydd  “ Jod,’J  tlysni  “Teithiwr 
Blin,,,  bywiogrwydd  u SenliraInoth,,,  symlecíd  “Cuhelyn,” 
teimlad  u Aderyn,,,  a gwreiddioldeb  “ Asapll,,,  yn  meddiant 
rhyw  awdwr  galluog  a chyfarwydd  ar  ddarlunio,  cawsid  cyf- 
ansoddiad  ardderchog ; ond  tra  y maent  ar  wahan,  y mae  y 
cyfansoddiad  yn  wan.  Nid  oes  ond  ycbydig  iawn  o wahaniaeth 
rhwng  pawb  o’r  dosparth  hwn  a?u  gilydd.  Y mae’r  naill  yn 
rhagori  ar  y llall  yn  y naill  beth  aJr  llall,  a phob  un  yn  awydd- 
us  i gyrhaedd  y marc,  ond  yn  rhy  lwfr  i saethu  ato — “ willing 
to  wound9  and  yet  afraid  to  strihe.”  Ond  o’r  cwbl,  rhwng 
yr  “ Aderyn”  ac  “ Asaph”  y mae  y dorch  i'w  thynu  ; os  am 
gyfansoddiad  a thelmlad  ynddo  a’r  gynghanedd  yn  eithaf  o ran 
hyny,  “ Aderyn”  a ddylai  fod  yn  mlaenaf ; ond  os  cyfansodd- 
iad  gwreiddiol,  hynod,  ac  annghyffredin  afynir,  “ Asaph  ” sydd 
yn  blaenori.  Nid  yw  beiau  cynghanedd  Asaph  ond  dibwys, 
er  fod  rhywbeth  arni  yn  ei  hatal  i asio  cystal  ag  y dymunid. 
Felly  nid  oes  genyf  ar  ol  ymdrafferthu  llawer  i geisio  troi  y 
fantol  ryw  ffordd,  ond  gadael  rliwng  y pwyllgor  ar  ddau  ; ac 
os  inetha  hwrnw  a phenderíÿnu,  rhodder  y wobr  i?r  naill,  a^r 
tlws  i?r  llall. 

O.  Y.  Penderfynodd  y pwyllgor  i roddi  y wobr  i un  a’r 
tlws  i^r  llall  ; dewiswyd  y tlws  gan  “Aderyn,”  a chafodd 
“ Asaph  ” y wobr. 


YR  ÀIL  DESTYN* 


CÍCAN  MOSES  A CHAN  YR  OEN^ 

Datguddiad  15.  3,  4. 

Derbyniwyd  13  o gyfansoddiadau  ar  y testyn  liwn,  ac  ai4 
ol  eu  nitliio  cafwyd  yn 

Yr  ail  ddosparth. 

Di-bryder — Ymddengys  ei  fod  yn  “ ddi-bryder hollol  yn 
nghylch  enill,  beth  bynag;  oblegyd  ceir  ar  y mwyafoarwydd*- 
ion  diofalwch  drwy  ei  Anthem*  Yn  sicr  dylai  fod  yn  fwy 
pryderus  rhagllaw,  os  yw  am  fod  yn  hynod  fel  cyfansoddwr. 

Digymar — Nid  am  gyfansoddi  yn  wir ; mae  wedi  colli  golwg 
ar  arddull  (style)  sydd  yn  gweddu  i’r  geiriau  yn  gwbl.  Cyf- 
ansoddiad  Dirwestol,  braidd,  ydyw,  pe  ceid  geiriau  felly  arno ; 
ac  y mae  gwahaniaeth  mawr  rhwng  natur  “ y naill  a’r  llall ” 
o honynt. 

Prometheus — Rhagfeddwl,  ydyw  ystyr  yr  enw  Groegaidd 
yma  onid  ê ? mae  rhy  fach  o ddelw  hyny  ar  waith  presenol  yr 
Awdwr  o gryn  lawer  ; ond  gallai  mai  rhag-feddwl  erbyn  rhyw 
bryd  eto  y mae ; os  felly,  cawn  ninau  amser  i feddwl  beth  i’w 
ddweyd  am  dano  y pryd  hwnw. 

Apollo — Y mae  yn  berygl  imi  dynu  y duw  yma  yn  fy  mhen, 
beth  bynag  am  y lleill,  heblaw  ei  fod  yn  ganwr  rhagorol,  yr 
oedd  yn  saethwr  â bwa  heb  ei  ail.  Y mae  wedi  dyrysu  cryn 
lawer  wrth  ysgrifenu  ei  waith ; weithiau,  y mae  yr  Alto  yn 
uwch  na?r  lleisiau  eraill,  pryd  arall,  oddi  tanyut;  yr  hyn  a 
brawf  nad  y w y duwiau  yn  anffaeledig ; ond  gan  iddo  gyf- 
addef  ei  ddiofalwch,  dylid  maddeu  iddo.  Ofnir  fod  yr  “Apollo” 
hwn  yn  well  am  drin  bwa,  nag  am  drin  y gân  ; ond  os  cymer- 
ir  ei  waith  drwyddo  draw,  ceir  Ilawer  o ragoriaethau  ynddo 
yn  wir  deilwng  o’u  hefelychu. 

Mediterranean — Lled  ganolig  yw  y slur  sydd  ganddo  yn 
cychwyn  ; ac  yn  wir,  nid  oes  na  mawredd  na  rhyfeddod  yn  y 


Y FEIRNIADAETH. 


55 


“ Chorus  grymus  ” ar  ol  hyny.  Dernyn  da  a geir  ar  “Cyfìawn 
a chywir  yw  dy  ttýrdd.”  Yn  wyllt,  braidd,  y gogoneddir  ei 
enw ; ac  onid  yw  yr  “holl  genhedloedd”  yn  dyfod  ger  ei  fron 
i’w  addoli,  yn  rhy  ddideimlad  o lawer.  Pe  buasai  “oblegyd 
dy  farnau”  beb  fod  yn  diweddu  mor  afrosgo  a chlogyrnafdd, 
buasai  yn  llawer  mwy  cymeradwy. 

Perorydd  Cymreig—Gwallmwyafcyfansoddiad  “Perorydd” 
yw,  fod  yr  efelychiad  sydd  yn  dechreu  y 14  ban  o?r  Air , heb 
fod  yn  berthynas  naturiol  a?r  Bass  sydd  yn  atebiad  iddi ; ac 
nid  yw  y sylfon,  na’r  atebiad,  yn  perthyn  dim  mwy  i gyweir- 
nod  yr  Anthem,  nag  i ryw  gy weirnod  araìl  o?r  raddfa.  Y mae 
eu  mynediad  gyda’u  gilydd  yn  y dull  yna,  yn  galw  am  5s  a £s 
damweiniol  yn  fynych,  er  eu  huno  yn  well  a’u  gilydd.  Dernyn 
da  iawn  ydy w,  o’r  39  ban,  hyd  y 54 — nid  cystaí  wedi  hyny ; 
fe  allai  y dylasai  style  “ Perorydd  ” fod  yn  fwy  mawreddus 
gyd  a geiriau  fel  hyn. 


DOSPARTH  CYNTAF. 

Bronfraith— Cyfansoddwr  cryf,  dirodres,  a gwreiddiol  yw 
“ Bronfraith.”  Nid  oes  eisiau  gwell  dernyn  nag  a geir  o’r  33 
ban,  hyd  y 54.  Y jnae  y gwaith  drwyddo  yn  dda,  ond  dyna 
y llecyn  goreu. 

Llinosun — Ymddengys  hwn  fel  gwaith  awdwr  ieuanc;  ac  os 
felly,  y mae  gobaith  da  iawn  am  dano  ; yn  amgen,  nidyw  fawr 
o werth.  . Rhy  fach  o wreiddioldeb,  a gormod  o undôniad  sydd 
yn  ei  ẁaith ; a phe  buasai  yn  bwysicach  ei  arddull  hefyd, 
dichon  y buasai  yn  fwy  cymeradwy. 

Addolwr— Gallwn  feddwl  mai  defnyddioldeb  oedd  y prifnod 
mewn  golwg,  gan  “ Addolwr,”  wrth  gy fansoddi  y dernyn  hwn  ; 
oblegid  y mae  yn  hawdd,  llyfn,  a buddiol  iawn  drwyddo,  ac  yn 
sicr  o gynyrchu  teimlad  addoli  yn  mynwes  y cantorion;  aphob 
un  a wrendy  arnynt ; a dylai  hynyna  fod  yn  fwy  gwerthfawr 
5jn  ngolwg  pob  cyfansoddydd>  narhywgywreinrwydd  heb  ddim 
ýnddo,  ond  “newyn  a syched.” 

Twm  o’r  Bont— Wel,  Twm  bach,  nid  ychydig  a fu  dy  dra- 
fíerth  yn  cyfansoddi  y dernyn  hwn  ; ond  faint  bynag,  yr  oedd 
yn  ormod  o lawer  am  ddim ; ond  beîh  a wneir?  y raae  yma  rai 


56 


Y PEIRNI  A.DAETH, 


gwell  na  thi  er  cystal  dy  waith.  A feddylit  ti  ddim,  dy  fod 
tua’r  diwedd,  wedi  myned  i lamu  dros  y cyweirnodau,  heb  na 
phont  na  phont-bren  ? Grymus  iawn  y w y Chorus  cyntaf,  ac 
anwyl  iawn  y w “ Pwy  ni’th  ofna,,,  Efelychiad  bywiog  a di- 
fvr  y w y Chorus  ar  “ Oblegid  yr  holl  genhedloedd ond  y 
mae  rhy w debygolrwydd  ynddo  i’r  Chorus — “ But  thanhsbe  to 
God”  Rhyfedd,  ac  anhawdd  iawn  yw  y Chorus  ar  “ Oblegid 
dy  íàrnau,J,  ac  y mae  yn  ddigon  a gwneyd  i gantorion  anfedrus 
a diamynedd  ei  daflu  dros  y bont,  ameddwl  nad  oes  gwerth  yn 
y byd  ynddo  ; ond  w’edi  ei  ddysgu  newidient  eu  barn  ara  dano. 

Aesculapius — Yr  hen  Ddoctor  wedi  troi  yn  Gerddor  onidê? 
Tybir  fod  hwn  yn  myfyrio  llawer  ar  waith  Spohr,  ac  yn  ym- 
drechu  rhodio  yn  ol  ei  draed ; na  rodded  hi  i fynu,  nes  ei  gyf- 
newid  i’r  unrhy  w ddelw  a;r  awdwr  enwog  hwnw.  Y mae  y 
gwaith  yn  rhy  dda  drwyddo  i ddechreu  ei  ddetholi ; er  nad  oes 
genyf  yr  un  rheswm  dros  ei  fod  yn  newid  ei  gywair  a'i  gy weir- 
nod  mor  aml,  eto  yr  wyf  yn  teimlo  ei  ddylanwad,  ac  yn  rhwym 
o gydnabod  ei  waith  ; a phe  rhoddid  Accompaniment  yr  Organ 
gyd  agef,  teimla  hyd  yn  oed  y Cathedral  ei  hun,  oddiwrth 
nerth  ac  awdurdod  u Aesculapius.,J 

Cantor — Sydd  yn  gantor , yn  ol  ystyreithafy  gair.  Deuawd 
tlws  a naturiol  sydd  yn  cychwyn,  a Chorus  cryf  ar  u Mawr  a 
rhyfedd.”  Y mae  yn  dda,  ond  nid  yn  llawn  ddigon  rhyfedd  a 
mawreddus,  i’m  tyb  i,  ar  y geiriau ; ond  ^byddai  dweyd  beth 
sydd  yn  ddiflÿgiol  ynddo  yn  ormod  gorchwyl.  Teinflad  o ofn 
a ddesgrifir  yn  wych  yn  y dernyn  ar  ei  ol ; ac  y mae  yr  efelych- 
iadau  prydferth  ar  “ Ac  ni  ogonedda  dy  enw  ” yn  ddigon  a 
swyno  un-gwr  i;w  ogoneddu.  Cawn  efelychiadau  mynych, 
oddiyno  i7r  diwedd,  a phob  un  megis  yn  rhagori  ar  eu  gilydd. 
Pe  gofynid  i ni  beth  sydd  o’i  le,  nid  allwn  ateb,  heblaw  nad 
yw  cystal  a*r  nesaf.  Y mae  pob  un  o'r  pedwar  blaenorol,  wedi 
enill  y wobr  yn  ddwbl,  o ran  liyuy ; ond  o pa  le  y ceir  hi 
iddynt  ? 

Orpheus — Duwr,r  gân,  ac  ni  welais  i erioed  gymaint  o dduw- 
iau,  yn  enw  yr  anwyl,  meddaf ; a gẁyr  pawb  mai  nid  gorchwTyl 
bychan  ydyw  barnu  gweithredoedd  ysbrydion  o’r  fath  yma. 
Dechreua  “ Orpheus  gyda;r  geiriau  “ A chanu  y maent  &c.,; 
mewn  Deuawd,  ac  y mae  tlysni  drwyddo,  er  nad  yw  y gyng- 
hanedd,  fe  alîai  yn  ilawn  ddigon  cref.  Y mae  pob  symudiad 
o?r  Chorus  “ Mawr  a rhyfedd,,?  yn  fawreddusa  rhyfedd,  a pho 


Y FEIRNIADAETH. 


57 


tarawiad  yn  dangos  fod  yr  Awdwr  wedi  bo  i yn  sefÿll,  ac  yn 
ystyried  rhyfeddodau  Duw.  Ceir  wedi  hyny  Quartett  yn 
hyspysu  mai  “ Cyfiawn  a chywir  y w fiÿrdd  “ Brenin  y 
saint ac  ymddengys  wrth  deimlad  y cyfansoddydd  fod  ei 
“ffyrdd  yn  y môr  a'i  lwybrau  yn  y dyfroedd  dyfnion  ” tuag 
ato;  ac  yntau,  druan,  yn  metliu  adnabod  eu  hoî ; ond  tystia, 
yn  y tywyllwch,  mai  cyfiawn  ydynt:  wyla  wrth  wneyd  mae’n 
wir,  ond  dagrau  Uawenydd  ydynt;  nid  teimlad  u ofid,  ond 
ocheneidiau  ffydd,  yn  ymddiried  yn  yr  “hwn  sydd  yn  rhoddi 
achosion  i ganu  y nos.,,  Y mae  yn  annicho*adwy  i ni  ganu 
y Chorus  “ Pwy  nfth  ofna,”  heb  gael  ein  llenwi  ‘ 6 a gwylder 
ac  â pharchedig  ofn  ;”  a tliybir  nad  yw  “ diferiad  y diliau  mêl 
yn  felusach  na’r  efelychiadau  byrion  geir  ar  u Ac  ni  ogonedda 
ay  enw.”  Gesyd  ei  resymau  cryfion  dros  ei  ofni  a gogoneddu 
ei  enw  allan  yn  wrol  a diofn,  mewn  efelychiad  rhwydd  a 
hawdd  iawn  ei  chofio  ; a dyna  y gamp  gyd  ag  efelychiad  ac 
ehediant.  Fe  allai  y dyìasai  Orpheus  gynyrchu  dernyn  gwa- 
hanol  ar  yr  adranau,  “oblegyd  tydi  yn  unig  wyt  sanctaidd,,, 
— uoblegyd  yr  holl  genhedioedd,,,  ac  uoblegyd  dy  farnau  di 
a eglurwyd,,,  yn  lle  yr  un  theme  arnynt  oll.  Ond  y mae  mor 
naturiol,  ac  yn  cael  ei  threfnu  yn  wahanol  bob  tro,  fel  nad  ydys 
mewn  perygl  o ddiflasu  arni;  ac  fe  allai  fod  Orpheus  wedi 
dysgu,  oddiwrth  Handel,  fel  y dywed  Beethoom — “ toproducc 
so  great  effects  with  sofew  means ” 

Y mae  y Dosparth  cyntaf  i gyd  yn  gynyrchion  campus  iawn, 
ond  Orpheus  Fm  tyb  i yw  y goreu  ; gan  hyny  rhodder  y wobr 
iddo. 


Y TRYDYDD  TESTYN. 


Esay  42.  8,  10,  11,  12. 

Derbyniwyd  11  o gyf'ansoddiadau  ar  y geiriau  hyn,  y rhai 
a ddosparthir  fel  y canlyn : — 

Yr  ail  ddosprth. 

Can  Barac — Nid  oes  enw  ffugiol  na  gwirioneddol  wrth  hon, 
heblaw  fod  yr  Awdwr  yn  enwi  ei  gân  yn  “ Gan  Barac.” 
Onid  yn  llyfr  v Barnwyr  y mae  cân  hwnw,  ac  nid  yn  mhroph- 
wydoliaettíau  Esay  ? Nid  wn  beth  iV  ddweyd  am  hon,  nis 
geílir  ei  chanmol  yn  onest ; ac  os  beier  hi,  draehefn,  dichon 
y byddai  hyny  yn  foddion  i dynu  melldithion  ei  hawdur  ar  fy 
mhen;  felly  gadael  iddi  yn  y fan  yna  yw  y goreu,  heb 
ddweyd  rhagor  am  dani  hi. 

Awel—  Dechreuad  lled  gyffredin  onidê?  Efelychiad  go  lew 
sydd  o’r  bân  49,  hyd  59 ; ac  yn  wir  y mae  “ preswylwyr  y 
çraig”  yn  canu  yn  bur  dda  o’r  bân  71,-  yn  mlaen.  Gellir 
meddwl  wrth  ganu  o’r  91  ban  yn  mlaen  fod  yr  “ awel  ” wedi 
chwythu  yr  Awdwr  o’i  channel  ei  hun,  braidd ; nid  yw  yn 
llawn  ddigon  gwreiddiol.  Ychydig  mwy  o’r  awel  a wna  y 
cyfansoddwr  yma  yn  un  gobeithiol. 

Cristion — Ymddengys  na  welodd  aCristion 99  un  golwg  ar 
yr  ail  hyspysiad,  yn  nghylch  geiriau  yr  Anthem  yma ; oblegyd 
cyfansoddodd  a’r  11  adnod  yn  gwbl,  a chollodd  ei  wynt,  wrth 
fioetldio  “ o beny  mynyddoedd”  fel  nad  oedd  ynddo  nerth 
mwyach  i roddi  “ gogoniant  i’r  Arglwydd.”  Efelychiad  tlws 
sydd  yn  cychwyn  o’r  24  ban,  ond  fod  y lleisiauyn  rhy  wasgar- 
og  o lawer,  iddi  gael  dylanwad  mawr  ar  y gwrandawyr; 
rhodded  yr  awdwr  hi  yn  y vice  am  ychydig,  i’w  gwasgu  yn 
fwy  at  ei  gilydd,  a bydd  yn  llawer  mwy  cryno  a chadarn  ar  ol 
hyny. 


Y FEIRNIADAETH. 


59 


Ap  Menevensis — Dj7ma  enw  cyliyd  a milltir  wyddelig;  Mab 
Mynwy,  ydyw  ei  ystyr,  “onid  e fe.”  Y mae  hwn  eto  tel 
“Cristion,,,  heb  gyfansoddi  yn  ol  yrhyspysiad  diweddaf ; eto, 
gwelodd  fwy  na’r  llall,  oblegyd  cyfansoddodd  ar  “ Rhoddant 
ogoniant  ih*  Arglwydd,?  a cheir  Haleluiah  lled  ddiofal,  yn 
fending  ar  liyny.  Dernyn  gwreiddiol,  ar  y cyfan,  ydyw  hwn  ; 
anystwyth  braidd,  yw  y Chorus sydd  ar  ol  y Solo}  a chyífredin 
iawnywy  Deuawd  sydd  o’r  20  ban,  yn  mlaen.  Ychydig  o 
ofal  ac  j^marferiad  a wna  yr  “ Ap  ” hwn  yn  gytansoddwr  da. 

Orpheus~Ceir  Quartctt  bywioga  difyrgan  hwn  igychwyn  ; 
yna  Solo  ó*r  Hecit , ni  waeth  ganddo  pa’r  un,  ac  ni  waeth  i 
ninau  am  a wn  i.  Yn  y Chorus  y mae  y Tenor  yn  gwatwar  y 
Treble  yn  ddigon  naturiol;  gresyn  na  fuasai  Orpheus  yn 
gweithio  yr  efelychiad  allan,  yn  y lleisiau  eraill,  yr  un  modd  ; 
buasai  yn  debycach  i lenwi  ei  enw.  Y mae  y tarawiadau  sy 
ganddo  ar  “ A mynegwch  ei  fawl,,,  yn  wir  soniarus,  ac  yn 
ddigon  â swyno  coed  a cheryg,  fel  yr  Orpheus  gynt.  Dos  di 
yn  mlaen  Orpheus,  gallai  y cyfansoddi  rywbryd  mor  swynol 
ag  yntau. 

Abou  Menzel — Yn  enw  pob  daioni,  pwy,  a pha  betli  ydyw 
hwn?  Y mae  aderyn  ar  lanau  y Nile,  o’r  un  enw  ; ond  beth 
a ddygodd  y creadur  rhyfedd  i’r  wlad  yma,  tybed?  Canwr 
fel  y gog  ydyw,  yr  un  swn,  â yn  yr  un  cyweirnod  yn  barliaus. 
Mewn  darnau  cyhyd  ahyn,  dylid  trawsgyweirio  i rywle  o’r 
cyweirnod  dechreuol,  yn  amgen,  difiasir  ar  yr  un  un,  fel  ar  yr 
un  ymborth  ; a byddai  yn  iechyd  ac  yn  lantais  i’r  aderyn, 
druan,  newid  ei  gangen,  a’i  gân,  weithiau. 

Y DOSPARTH  CYNTAF. 

Dyma  bump  o gyfansoddiadau,  a phob  un  o honynt  yn  fwy 
ei  werth  na’r  wobr  o lawer  ; ond  gan  nad  oes  ond  un  wobr, 
rhaid  ceisio  edrych,  pa  rai  o’r  sêr  syddyn  rhagori  mewngogon- 
iant. 

Tubal — Y mae  hwn  gystal  gwreithydd  mewn  cyfansoddiad 
syml,  ag  ydyw  mewn  “ pob  cywreinwaith  pres  a haiarn.,,  Er 
fod  ychydig  o wallau  i?w  gweled  yma  a thraw  yn  ei  waith  ; ond 
ymddangosant  fel  ífrwyth  diofalwch,  yn  hytrach  nag  anwyb- 
odaeth. 


GO 


Y FEIRNIADAETH. 


Obedemon — Diolch  i chwi,  Syr,  amrifnodi  eich  cynghanedd  ; 
byddai  hyny  yn  fantais  lawr  i mi  ddeaU  natur  eu  symudiadau  ; 
a thybir  mai  nid  dyma  y tro  cyntaf  i “ Obedemon  ” fod  dan 
ein  sylw,  a derbyn  ein  cymeradwyaeth,  yn  neillduoì  fel  cyng- 
aneddwr.  A teddyliech  chwi  ddim  eich  bod  wedi  syrtliio  i 
ormod  cariad  â’r  annghydseiniau,  a bod  cymaint  o honynt  yn 
debyg  o atal  dylanwad  y cyfansoúdiad,  a?i  wneyd  yn  rhy 
debyg  i lifeless  statue  ? Er  nad  oes  rheol  yn  nodi  pa  faint  i?w 
arfer  arnynt,  eto  y mae  beichio  y cyfansoddiad  â hwynt,  yn 
groes  i chwaeth  ac  arddull  goethedig.  Y mae  yn  llawn  cystal 
genyfíì,  yr  annghydseiniau,  ag  ydyw  genyf’ y cydseiniau,  ond 
iddynt  gael  eu  parotoi,  a’u  hadferu,  yn  etteithiol ; y naill  yn 
disgyn  yn  naturiol  iJr  llall ; fel  olwynion  cocos.  Yr  wyf  yn 
mawr  g}rmeradwyo  y sylfonau  sy  genych ; ac  y mae  mwy  o 
arddulí  hen  Anthemau  Eglwysig,  yn  y cyfansoddiad  yma,  nag 
yn  yr  un  o’r  lleill,  a dylai  gael  parch  dau  ddyblyg  oblegyd 
hyny. 

Un  a?i  gerdd  yn  wan  i gyd — Nage  i gyd,  Syr,  osnad  y w eich 
gwaith  yn  ail  adrodd  y Chorus  cyntaf  yn  rhy  fynych,  yn  debyg 
o’i  gwanychu.  Pwy  erioed  a ddychymygodd  well,  a thlysach 
efelychiad  nag  sydd  ar  “Caned  preswylwyr  y graig?  ac  ar  ol 
y fath  íloeddio  cryf  o “ ben  y mynyddoedd/,  a molianu  mor 
wycli  “ yn  yr  ynysoedd,”  dylecli  gael  eistedd  bellach  “yn 
drydydd  yn  y feirniadaeth ond  beth  fyddoch  gweller  hyny, 
druan  î nid  oes  dim  i’w  gael. 

Eos  y Goedwig — Pe  buasai  ychydig  mwy  o wreiddioldeb  yn 
y dernyn  cyntaf  o waith  yr  “Eos,J?  cyfrifaswn  ef  y cyfansodd- 
wr  syml  goreu  o?n  cenedi.  Y mae  “ preswylwyr  y graig,?  yn 
canu  yn  naturiol  a mwyn  iawn,  a bloeddir  o ben  y mynydd- 
oedd  yn  nodedig  o ddewr  ; ceir  un  floedd  yn  4 ban,  o hyd , yn 
debyg  i floedd  udgorn  Sinai — uyn  hir-llaes  ac  yn  cryfhau  fwy- 
fwy.??  Campus  yn  wir,  yw  yr  ehediant  a ddechreua  yn  y 18 
ban ; tybed  nad  yw  sylfon  dda  fel  hona  yn  teilyngu  mwy  o le? 
ac  na  ddylasid  rhoddi  mwy  o scope  iddi?  gallesid  eigwneyd  yn 
Uniant  wedi  hyny  ; yr  un  sylw  a berthyna  i?r  ehediant  ar  ei 
hoi : un  dda  iawn  ydy w hono,  ond  nid  yw  ei  chynghaneddiad  yn 
gystal  a?r  llall.  Wedi  pwyso  a phrofi  y cyfansocldiad  hwn  eto, 
yr  ydym  yn  rhwym  o roi  yr  Eos,  fel  Joseph  gynt,  i “ farchog- 
aeth  yn  yr  ail  gerbyd.” 

Alawydd— Cychwyna  “ Alawydd  ” yn  berffaith  ddirodres, 


Y FEIRNIADAETH. 


61 


yn  debyg  fel  y bydd  y chwareuwyr  ar  y gerddfa  ( orchestra ) 
yn  trin  ac  yn  cy  weirio  tánau  eu  hofferynau ; ac  wedi  caei  pob 
tant  i gywair  priodol,  “dyma  hi  allan.,,  Cymer  Alawydd, 
yntau,  ryw  5 ban,  at  y gorchwyl  o barotoi  ei  hun,  ei  waith,  a;i 
gantorion,  yna  gorchymyna  y lleisiau,  y naill  a?r  llall,  yn 
awdurdodo),  eto  yn  naturiol,  am  ganu  i?r  Arglwydd.  Gwas- 
gerir  ei  fawl  ef  o'r  naill  eithafnod  i;r  llall  o'r  ddaear,  yn  dde- 
heuig  iawn  drwy  efelychiad  naturiol  a hawdd.  Ar  y ge'riau 
“ Myfi  yw  yr  Arglwydd”  ceir  Solo  Bass , a thybir  y gallai 
Basser  da,  wrth  ei  ganu,  daflu  gwartli  tragwyddol  ar  “holl 
ddelwau  cerfìedig,,,  os  dyrchafa  enw  yr  Arglwydd  mor  fawr- 
eddus  ag  y rhoddwyd  mantais  iddo,  gan  yr  Awdwr.  Dýlid 
canu  y dernyn  yna  yn  fawreddus  ac  ymffrostgar  iawn.  Ar  ol 
y Solo  ceir  Chorus  bychan,  yn  gorchymyn  i “breswyhvyr  y 
graig,,  ganu  ; ond  nid  yw  yr  Awdwr  hanner  mor  selog  yn  eu 
gorchymyn  i ganu,  ag  ydyw  yn  eu  gorcliymyn  i floeddio  o ben 
y mynyddoedd  ; gallai  ei  fod  yu  fwy  hofl  o tìoeddio  na  chanu  ; 
nis  gellir  riioddi  darluniad  o’r  dernyn  campus  yma,  heblaw  ei 
fod  yn  Double  Chorus : yr  ail  choir  yn  efelychu  y cyntaf  yn 
gywrain  iawn,  yn  neilltuol  drwy  fod  Bass  yr  ail,  yn  ateb  Äir 
y cyntaf,  yn  ol  efelychiad  rheolaidd,  yn  y pumed  islaw ; pob 
choir  yn  bloeddio  am  y goreu,  nes  o;r  diwedd  i’r  ddau  ymuno 
â?u  gilydd,  yn  ol  cynllun  Handel  yn  y Chorus  diweddaf  o 
lsrael  in  Egypt.  Ar  ol  hyny,  bloeddiairtoben  y mynyddoedd, 
nes  y cly wid  y gydgerdd  bereiddiaf  yn  dylifo  ar  hyd  eu  hochrau, 
fel  ytybidfod  cwmwl  cynghanedd  a mawl  wedi  tori  ar  eu  copau. 
Wedi  hyny,  trefnir  y cantorion  sydd  ar  ben  y mynyddoedd,  yn 
y sefyllfa  fwyaf  manteisiol  i roddi  “gogoniant  i7r  Arglwydd/’ 
&c. : a threfnir  hwynt  yn  debyg  fel  y gosodir  yr  hyspysai 
( telegraph)  ar  ben  y mynyddoedd,  y naill  yn  derbyn  newrydd 
gan  y llall,  nes  o?r  diwedd  ei  fynegu  yn  y lle  priodol.  Feìly, 
gesyd  yr  Awdwr  yma  y gwahanol  leisiau  yn  nhrefniad  ei  ehed- 
iantgampus;  y naill  yn  rlioddi  flr  llall,  a’r  naill  yn  derbyn 
gan  y llall ; ac  ar  ol  i bob  llais  gaej  eu  trefnu  felly,  cyd-gord- 
iant  “ ogoniant  Fr  Arglwydd:,?  cyn  terfynu  dygiryr  ehediant 
ddiweddaf  yma  i mewn  drachefn,  gan  ei  gwneyd  yn  uniant 
(stretto)  rymus  a rheolaidd,  a phob  un  o?r  llcisiau  fel  yn  ym- 
hyfrydu  fwyfwy  yn  eu  gwaith  o roddi  “gogoniant  i’r  Arg- 
lwydd  &c.,,  Y mae  rhywbeth  mewn  rhai  o symudiadau  yr 
eliediant  yn  dwyn  i7n  meddwl  symudiadau  tebyggan  Cherubini 


62 


Y FEIRNIADAETH. 


mewn  Tonal  Fugue , ond  tybir  eu  bod  mor  wreiddiol  i “ Adaw- 
ydd/?  ag  iddo  yntau  o ran  hyny;  fel  y sylwa  E.  Holmes, 
“ These  cannot  be  a morç  difficult , or  a more  thanhless  tash , 
than  the  endeavour  to  discover  the  original  author  of  a subject 
offugue  or  cannon ; even  Handel,  justly  revered  as  he  is , has 
sustained  many  charges  of  plagiarism}  for  which  his  truacious 
memory  is , perhaps , rather  to  be  blamed  than  any  mean  pro - 
pensity  to  dì'ess  liimself  in  borrowed  plumes . He  wrote  so 
mucli  which  was  confessedly  his  own , as  to  be  able , to  do  what 
would  not  have  been  permitted  to  smaller  mcn — asfor  instance , 
his  transfering  an  entire  chorus  of  Carissimi , “ Hear  JacoUs 
God  ” into  his  oration , Samson  where  it  is  hnown  under  these 
words . Mewn  lle  arall  ysgrifena — “ Inrecurring  to  the  worhs 
of  the  greatest  contrapuntal  musìcians , nothing  strihes  more 
forcibly  than  the  freguent  repetition  of  same  things  ” Fe 
allai  y gall  yr  aníí'aeledigion  sydd  yn  condemnio  cymaint  ar 
gyfansoddwyr  ieuanc  yr  oes  hon,  ag  ar  yr  un  pryd  yn  honi 
y fath  wreiddioldeb  iddynt  eu  hunain,  ein  hyspysu  pwy  ydyw 
awdwr  gwreiddiol  y sylfon  hono,  ag  y gweithiodd  Handel  ei 
Chorus,  u And  with  his  stripes  we  are  healed”  o’r  Mesiah;  a 
Haydn , ei  chorus  “ Awahe  the  harp  ” o;r  Creation\  ac  heíyd 
— Mozart  ei  Fugue  “ Shew  thy  mercy  ” o?i  Requium,  arni? 
Y mae  pob  un  o honynt  yn  newid  yn  eu  dull  yn  ei  thrin ; ond 
yr  un  un  yw  y sylfon  sy  ganddynt,  serch  hyny.  Felly,  y raae 
Alawydd  yntau  mor  wreiddiol  yn  hyny,  ag  ydyw  yr  un  o 
honynt  hwythau.  Y mae  ei  gyfansoddiad  yn  cynwys  cerdd- 
oriaeth  i bob  math  o ddynion,  ond  dim  ar  gyfer  y tylwyth  a’r 
clustiau  hirion,  fel  y dywed  Mozart—  “ It  contains  music  for 
all  sorts  of  people,  but  nothina  for  lona  ears”  Gan  hyny, 
gwobrwyer  ALAWYDD. 

Dwygyfylchi.  E.  Stephen. 


BALA,  ARGRAFFWYD,  GAN  G.  JONES. 


CANIADAU  GLYNDWR: 

SEF 

PRYDDESTAU  BUDDUGOL, 

Ä 

L , CHYEANSÖDÖIAÜAÜ  EIÍAILL, 


OWEN"  &.  WILLIAMS,  LLANDEGAI, 

(OWAIN  GlYNBWR.) 


BETHESDA: 

ARGRArrWYD-  DROS  YR  AWDWR  GAN 

• 1857, 


B ’’ 


RHAGYMADRODD. 


Gydwladwyr  Cäredig, — 

Gallaf  finau  ddweud  gyda  y lluaws  mai  ar  anog- 
aeth  llawer  o honoch  yr  anturiais  anfon  hyn  o 
Farddoniaeth  i’ch  sylw, 

Afreidiol  yw  i mi  ddweud  dim  am  eu  teilyngdod 
’gan  eu  bod  braidd-oll  wedi  bod  mewn  gwahanol  gys- 
tadleuon  ynghorph  y flwyddyn  ddiweddaf,  ac  weái 
dal  eu  tir  yn  ngwyneb  eu  beirniaid. 

Eto  dymunir  arnoch  beidio  bod  yn  greulon  wrth- 
3rnt,  ond  cofio  mai  fí’rwyth  meddwl  gweithiwr  ieuangà 
ydynt,  ac  wedi  eu  cyfansoddi  wrth  lewyrch  y ganwyll. 

Gobeithiaf  y c^fíerfydd  hyn  o lyfr  a’ch  cefnogaeth, 
a hyderaf  y gallaf  mewn  amser  dyfodol  (os  gwel 
Duw  yn  oreu)  gyflwyno  gwell  llyfr  i’ch  sylw,  canys 
*‘Arfer  a’i  hadfer  hi.” 

Ydwyf, 

Yr  Eiddoch  yn  rhwymau  cariad, 

OWAIX  GLYISrDWR, 

Hendurnpike,  Llandegai, 

Mawrth,  1857. 


PEYDDESTAU,  &c. 


| r i íU  p t 

AR  LANAU  OGWEN. 


Y Fuddugol  yu  Eisteddfod  Bethesda,  1856. 


Ymffrostied  yr  Hindw  o’i  Ganges  ddolenog, 

A’i  ffrwythlawn  ddyffrynoedd  yn  Hindostan  fawr 
A’r  Aipht-ddyn  o’i  Nilus  a’i  gyrfa  fawreddog, 

A’i  glanau  dymunol,  yshlenydd  eu  gwawr; 

Y Sais  a falchia  o’i  Dafwys  hyfrydlon, 

Á’r  ceinwych  wrthrychau  o ddeutu  ei  lli, 

Ond  o holl  afonydd  y byd  a’u  rhagorion, 

Yr  Ogwen  a’i  glanau  addurnol  i mi. 

O’r  gronfa  ddiysbydd  o ddyfroedd  grisialaidd, 
Cychwyni  di  allan  a’th  olwg  yn  ferth, 

Yn  araf  ymlithrai  dy  ddyfroedd  tryloywaidd, 

Ac  yna  ffrom  ddisgyn  dros  greigiau  ban  sertli ; 

0 ddeutu  dy  lanau  mae  ceinion  hynodol. 

O’r  llanercli  y llithri  dros  ystlys  y graig, 

1 waered  nes  cyraedd  y dlos  Fenai  swynol, 

Lle  cyffwrdd  dy  ddyfroedd  a thonau  yr  aig. 

Mil  myrdd  o wrtlirychau  addurnant  dy  lanau, — 

Y gain  hont  y Benglog  yn  mesur  dy  li, 

Ac  Idwal  yn  arllwys  i wraered  ei  ffrydiau, 

I’th  fynwes  fel  meny w serchiadol  daw  hi ; 

Y Benglog,  y Glydar,  a’r  banawg  Garneddau, 

Y Tryfan,  y Fronlíwyd,  a’r  swynol  deg  Nant, 
CeidwTadwyr  dy  wely  yw’r  oesawl  fynyddau; 

O esgyrn  dy  fryniau  daw  hara  i’th  blant. 


6 


Mae’r  olwg  fawreddog  sydd  ar  dy  lechweddau, 

Yn  taflu  fy  meddwl  yn  ol  am  ganrifau,1 
Pryd  gwelwyd  yr  ardal  dan  orchudd  o alar, 

A'i  gwyr  yn  wywedig  gan  loesau  digymar ; 

Un  diwrnod  pan  ydoedd  y nwyfre  yn  dawel, 

Heb  gwrnwl  pruddglwyfus  o orwel  i orwel, 

A’r  haul  a’i  belydrau  tanbeidiol  yn  gwenu, 

Heb  gymaint  ac  arwydd  fod  stórm  yn  dynesu ; 

Ond  och  ! gyfnewidiad  disymwth  yn  rhuthro, 

Y gwyntoedd  yn  trochi,  y nefoedd  yn  duo, 

Cadduglyd  gymylau  yn  cyflym  ymgasglu, 

A’r  fellten  yn  peri  i’r  daran  dadyrddu, 

Y llethrau  a rudda  y gwib-fellt  herfeiddiawl, 

A chryna  y cedyrn  golofnau  tragwyddawl, 
Dyfr-ddorau  y nefoedd  yn  llydain  agorwyd, 

A diluw  o ddyfroedd  i lawr  a ollyngwyd, 

Gan  ruthro  i waered  ar  hyd  y serth  lethrau,, 
Ad’wedent  “ meddianwn  y creig  agoriadau;” 

Y llethrau  ysgythrog  gan  faint  y rhyferthwy, 

Nis  p-allant  ymgynal  i’r  dymestl  ofnadwy, 

Rhoi  fíordd  i’r  llifeiriant  ysgythrin  a wnaethant, 

A diwyd  breswylwyr  un  bwthyn  gladdasant, 

Heb  un  yno’n  sros  i adrodd  y newydd 

Am  fawr  fuddugoliaeth  yr  olaf  ysheilydd. 

Tlos  Nant  yr  Afancwn,  a’i  llenyrcli  hyfrydol, 

Yn  awr  a ganfyddaf  a’i  golwg  yn  swynol  ;• 
Doldiroedd  meillionog.  ac  uthrawl  glogwym. 

A’r  heirdd  ddiadelloedd  sydd  arnynt  yn  pon; 

Y fuwch  ar  y dyffryn  yn  cil-gnoi  yn  dawel, 

A’r  ddafad  yn  dringo  i’r  îlethrau  goruchel, 

A’r  gwrol  fugeil-ddyn  yn  esgyn  1 fynu 

Ar  hyd  y serth  gribau  gan  beraidd  anthemu 
Ei  odlig  forëol  odd'iar  y llechweddau, 

A’i  dreiddlais  soniarus  a etyb  y creigiau, 

Dychmygaf  ei  glywed  o’r  llethrau  ysgythrog, 

Yn  eilio  ei  ganiad  yn  fwyn  a godidog, 

Fel  hyn  y dyferai  y geiriau  melusion 
O enau’r  bugeilddyn  oedd  lawen  ei  galon; 

Os  hoffa  mawrion  hyd 
Y gwledydd  breision, 

Â’u  gwycbder  mawr  yn  ngbyd, 

I foddio’u  calon, 

i Gwel  yr  “ Observations  on  tbe  Snowdon  Mountains,  ’ 
tu  dalen  116. 


7 


Mil  hoffach  gan  inau  yw  llethrau  Eryr-v 
A’r  ardal  oríreintiog  lle  cefais  fy  ngeni. 

Os  yw’r  winwydden  dlos 
Yn  tyfu  yno, 

A’r  ëos  yn  y nos 
Yn  peraidd  byncio; 

Caf  finau  ber  ffrwythau  ar  “ j^anau  yr  Ogwen,’r 
A chathlau  y fwyalch  a’r  fronfraith  yn  llawen, 

Un  arall  rydd  ei  serch 
At  ddringo’r  Alpau, 

Ar  hyd  blin  lwybrau  erch 
I fro’r  cymylau, 

Caf  finau  ymddringo  i’r  banawg  Garneddau, 

Ac  edrych  o’m  hamgylch  ar  hen-wlad  fy  nhadau* 

Os  ceir  y grymus  lew, 

Dewr  lyw  y goedwig, 

A’r  camel  llvfn  ei  flew 
Yn  mhoethdir  Affrig, 

Mae  yma  y llwynog  cyfrwysgall  a’r  ddafad, 

I’w  cael  ar  ein  bryniau  anwylaf  yn  wastad. 

Os  yw  y perlau  drud 
I’w  cael  yn  India, 

Mae’n  perthyn  i bob  tud 
* Eu  rhagoriaethau, 

Ceir  yma  y Uechau  yn  lluoedd  afrifawl, 

O esgyrn  ein  bryniau  er  llesiant  gwastadawl, 

Tra  mae  ar  îed  y byd 
Ryw  orwych  demlau, 

I luoedd  ddod  ynghyd 
At  eulun  dduwiau, 

Mae  glanau  yr  Ogwen  yn  dryfrith  o demlau, 

At  roddi  addoliad  i Dduw  yr  holl  dduwiau. 

Gan  hyny  mawr  yw  mraint 
• O gael  fy  ngeni, 

A diolch  o pa  faint 
A ddylwn  roddi 

Am  gaffael  fy  ngeni  mewn  gwlad  mor  grist’nogoì, 
O eigion  fy  enaid  rhof  ddiolch  gwastadol. 

O Ogwen,  wrth  ddilyn  dy  lanau  hudolus, 

Mil  myrdd  o wrthrychau  ymledant  o’m  blaen; 


8 


Darfelydd  y prydydd  gaiff  wleddoedd  danteithug. 

Wrth  wel’d  dy  brydferthion  mor  swynol  ar  daen. 
Yn  agos  i’th  lanau  ar  lanerch  ddymunol 

Bu’r  ddadl  rhwng  Wythiant  a Gwydion  ab  Don1 
Taliesin  y prif-fardd  oedd  yno’n  bresenol, 

Cofnododd  yr  hanes,  mae’n  awr  ger  fy  mron. 

Gadawaf  y dlos-nant  er  maint  ei  rhagorion, 

Gan  rodio  i waered  drwy’r  dolydd  gwyrddleision, 

Ac  yma  bwthynod  godidog  a welaf 

Ac  o bob  bwthynod  ceir  yma’r  rhai  harddaf, 

Hafod-tai  iachusol  gan  deulu  y Penrhyn, 

Pan  dalent  ymweliad  ar  ddiwrnod  o haf; 

A’r  gloddfa  ddihafal  a saif  yn  gyferbyn, 

Eu  gweled  oll  drwyddynt  yn  llawen  a gaf; 
Cywreinion  celfyddyd  sy’n  addurn  i’w  muriau, 

A natur  yn  gosod  ei  gemau  ar  lawr, 

Fel  pe  yn  lluddiedig  wrth  gario  ei  thlysau, 

O olwg  ardderchog,  eu  gwychder  sydd  fawr. 

Celfyddyd  ’nawr  welaf  yn  dangos  ei  hegni, 

Ond  ar  bob  celfyddyd  gwna  natur  ragori; 

Penigamp  yn  ddiau  yw’r  bont,  ac  ardderchog, 

Ond  mil  mwy  arddunol  y w’r  rhaiadr  mawreddog, 

Ei  ruad  gwastadol,  a’i  dlysni  dihafal 
Sy’n  gwneud  im  ei  alw  Niag’ra  yr  ardal ; 4 

Gwledd  lawn  i bob  meddwl  yw’r  olwg  ysblenydd 
Ar  Ogwen  a’i  glanau  a’i  cheinion  dieilydd. 

Ust!  ust!  beth  yw’r  udgorn  a glywaf  yn  bloeddio, 

Ai  galw  ein  milwyr  i’r  gâd  y maent  eto  ? 

A’i  galon  anwaraidd  sydd  yma’n  dynesu, 

Beth  ydy w ? beth  ydyw  ? mae  nghalon  yn  erynu, 
Clywch  drystfawr  ergydion  mal  tyrfus  daranau 
Hes  siglo  y ddaear  a chrynu’r  wybrenau, 

Ond  creigiau  y gloddfa  atebent  mewn  mawredd, 

Nid  oes  yma  ryfel  nac  unrhyw  gelanedd, 

Celfyddyd  sydd  ÿma  yn  beiriant  darbodus 
At  angen  plant  dynion  a’u  gwneud  yn  gysurus ; 
Esgynaf  yn  araf  i fynu  ei  llethrau, 

Er  gweled  yn  amlwg  ei  chain  ryfeddodau; 

’NaiIl  oriel  uwch  oriel  mewn  cynllun  ardderchog, 
Yn  unawl  gyd-ddangos  ei  threfniant  godidog, 

1 Gwel  yr  “ Obseryations,”  tu  dal.  108. 


9 


A’r  uchel  hardd  golofn  y n sacthu  o’i  chanol, 

I dclangos  gorchestion  ei  dyddiau  boreuol ; 

A’r  diríf  ddewr  weithwyr  ar  hyd  ei  hystlysau 
I’w  canfod  yn  íy wiog  yn  nghrog  wrth  eu  rhaífau ; 
Tra  un  gyda’i  forthwyl  yn  curo  yn  ddiwyd, 

Y llall  gydai  drosol  a welir  yn  symud 

Ehyw  ddernyn  afluniaidd  o’r  graig  at  ei  bwrpas, 
Ac  arall  a’i  iluniai  a’i  gynion  yn  addas ; 

Fel  yna  ceir  allan  y llechau’n  íiliynau, 

Fu’n  cadw  yn  nghrombil  y mynydd  am  oesau. 

A’r  gwrdd  lech-beirianau  ar  gyíer  y gloddfa, 

Lle  gweithir  y llechau  ibob  dull  a llun, 
Dyfrgistiau,  beddfeini  o’r  dull  godidoca’ 

Geir  yma  mewn  harddwch  a mawredd  ynglyn, 
Ei  henwog  beirianwraith  yn  eglur  ddangosa 
Ddoethineb  ei  llunv/yr  ar  gyhoedd  y byd, 
Cywreinwaith  dieilydd  yn  wTir  a geir  yma, 
Anrhydedd  i’r  gloddfa  drwy’r  oesau  a ddyd. 

Yr  awel  a’r  agerdd  yn  unol  weithredant, 

A’i  chyfoeth  difesur  drwy’r  ddaear  a gludant; 

E dyr  hon  anghenion  holl  wdedydd  Europa, 
Americ  ac  Affric,  hyd  eithaf  byd  Asia; 

Gwyr  China  íalcliiant  pan  welant  ei  llechau 
Yn  cael  eu  trosglwyddo  i’r  nefol  ororau. 

Cyn  hir  bydd  preswylwyr  bro’r  Ganges  yn  llawen 
Wrth  gael  eu  hanrhegu  a llechauGlan  OgwTen. 

O begwn  i begwn  ei  chyfoeth  ymleda, 

A gesyd  anrhydedd  tragwyddol  ar  Walia. 

O Fraich  y Cafn  anwyl  tydi  wryt  frenhines 
Llech-gloddiau  y ddaear  a’u  cain  ymerodres, 

Y llech-gloddfeydd  bychain  ymgiliant  o’th  olwg, 
Fel  ser  pan  ddychwelo  yr  huan  i’r  amlwg; 
Doethineb  sydd  ynoti’w  wel’d  yn  mhob  cynllun, 
A lhvyddiant  gwrastadol  ganfyddir  yn  dily^n. 

ISTid  hyrddio  y gweithwyr  i eigion  y ddaear, 

Ac  yno  eu  liethu  dan  loesion  digyẃar, 

Fel  truain  gaethweision  i ddioddef  eu  penyd, 

A sugno  i’w  cylla  bob  nwy  ac  aíiechyd, 

Ond  yma  awrelon  iachusawl  a yfant, 

A gemau  yr  wrybren  yn  eglur  ganfyddant, 

Teyrn  cadarn  y dydd  eu  golau  disglaeriol, 
Ymlidia’n-llwyr  ymaith  dywyllwch  caddugol; 

B 


10 


Darbodir  yn  hon  at  gysuron  gwastadol 

Y gweithwyr,  mewn  ystyr  deuluaidd  a moesol? 
Ysgoldai  ysblenydd  at  roddi  hyfforddiant 

I i’enctyd  yr  ardal  o roddiad  ein  Pennant, 

A’r  Clafdy  ardderchog  lle  gweinir  ymgeledd 
I’r  holl  glwyfedigion  mewn  awr  o anhunedd, 
Ymdrechion  hyglodus  yn  hon  a ddangosir, 

A’i  gofal  gwastadol  drwy’r  fro  ddiarhebir ; 

A’r  Eglwys  orwychawl  at  foesol  anghenion, 

Lle  traethir  am  rinwedd  y gwaed  i euogion, 

A’r  Aberth  anfeidrol  ar  glogwyn  Calfaria, 

A’r  ffynon  i gánu  y du  fel  yr  eira. 

Ar  lethrau  y Fronllwyd  eisteddaf  gan  syllu 
Ar  Ogwen  a’i  glanau  rhamantaidd  o’i  deutu, 
Brynmeirig,  Brynderwen,  palasau  gwladgarwyr, 
Ein  meddyg  clodadwy,  a’n  henwog  ly wiawdw}7r, 
A’u  gerddi  persawrus  a welaf  oddiyma, 

A’r  dref  wir  flodeuog  a elwir  Bethesda, 

Bhyw  Athen  fach  ydyw  yn  nghanol  mynyddau, 

A choron  gogoniant  yr  Ogwen  a’i  glanau, 

Hynodir  hi’n  wastad  gan  dalent  ei  meibion, 

Y rhai  a ddangosent  i’r  byd  eu  rhagorion, 

Ei  mawrion  Gapelau  a’i  íleglwj’s  ysblenydd, 

Sy’n  taflu  rhy w urddas  grefyddol  drwy’r  broydd ; 
A’r  Ysgol  Sabbothawl  a’i  chynllun  godidog, 

Sydd  yma  i’w  chanfod  mewn  cyflwr  blodeuog : 
Caed  yma  brawf  eglur  o nerth  yr  Egwyddor 
Wirfoddol,  a’i  gallu  ddangoswyd  drwy’n  goror, 
Gorfawrion  addoldai  drwy  hon  adeiladwyd, 

A thrwyddi  hi  hefyd  eu  dyled  ddilewyd, 

Trwy  hon  y cynhelir  yr  holl  weinidogion 
Sy’n  gweithio  yn  ddiwyd  yn  ngwinllan  Duw  Sion, 
Prysured  y diwrnod  i hon  gael  teyrnasu, 

A gormes  a’i  faglau  fel  niwl  yn  diflanu ; 

Yr  iesin  fasnachdai  a’u  golwg  yn  swynol, 

Ar  Terrace  ysblenydd  a’i  wychder  mawreddol; 

A’r  eang  Earchnadfa,  a’r  Nwy-waith  godidog, 
Ddatganent  yn  eglur  ei  threfniant  ardderchog; — 
Bethesda,  Bethesda,  parhaed  dy  fawr  gynydd, 

Nes  dyfod  o honot  yn  addurn  i’n  gwledydd. 

Yr  Ogwen  risialaidd  wrth  dreiglo  drwy’r  dolydd, 
Ei  dwyfron  addurnir  a darlun  o’r  coed, 

A’r  adar  yn  gwefrio  tlws  lwyni  y bronydd, 

Jía  chlywyd  caniadau  mwyneiddiach  erioed 


11 


A'r  meusydd  gwyrddleision  eu  gwyneb  orchuddiwyd 
À gwisg  Baradwysaidd  yn  geinwych  a hardd, 

O ddyffryn  anwylfad  un  ail  ni  ddangoswyd, 

I foddio  teimladau  ac  ysbryd  y bardd. 

Ei  dyffryn  welir  byth  yn  hardd 
A’r  afon  drwyddo 

Uwch  ben  ei  lli  y fwyalch  chwardd, 

Gan  fwyn  ymbyncio, 

Ond  dyffryn  Bethesda  sy’n  lle  heb  ei  amgen 
Brwy’i  waelod  yn  esmwytb  ymdreiglia  yr  Ogwen. 

Coed-lwyni  welir  ar  ei  glan, 

A’u  g\yawr  yn  wyrddion, 

Yn  rhoddi  addurn  ar  y fan 
Fel  dyffryn  Saron, 

A’r  adar  drwy’r  cangau  yn  plethu  anthemau, 

Nes  sw}uio  holl  aniani  wrando’u  caniadau. 

Y brithyll  iach  mor  nwyfus  s}rdd 

Yn  chwareu  ynddi, 

Gan  deimlo’i  hun  yn  berffaith  rydd, 

Bhag  pob  camwri, 

A’r  helyg  addolgar  yn  wyl  a phengrymol, 

Yn  plygu  ar  fynwes  yr  Ogwen  urddasol. 

Y dderwen  gref  sy’n  rhoddi  phwys 

•Fel  yn  flinedig, 

Gan  edryeh  ar  dy  lif  yn  ddwys, 

A gwrando’th  ganig, 

Drwy  ddyffryn  Cochwiljan  addurnwyd  dy  lanau  A 

A derw  henafol  fel  grymus  gatrodau. 

Y llysiau  a ddiodi  di 

Wrth  fyned  heibio, 

A’r  aber  fechan  lynca’th  ii’, 

Heb  unrhyw  gyffro. 

Dy  ddwfr  sydd  yn  loyw  a’th  arogl  yn  beraidd, 

Erchwynion  dy  wely  yw’r  llysiau  porphoraidd. 

Dy  wyneb  weithiau  fydd  ,yn  llyfn, 

Ac  yn  ddigyffro, 

A’r  pysg  fel  geinau  yn  dy  ddwfr 
Yn  llawen  nofio, 

Bryd  arall  y byddi  yn  berwi  a rhuo, 

Gan  hyrddio  clogwyni  o’th  flaen  wrth  ymruthro. 


12 


Palasdy  mawr  Coedmawr  ynghanol  y goedwig 
Ganfyddaf  yn  eglur  a’i  ben  gogwyddedig, 

Yn  edrych  fel  gwron  hlinedig  ’noi  brwydrau 
A ddaliodd  yn  rymus  ystormydd  yr  oesau, 

Hen  gartref  boneddwr  o ysbryd  gwiadgarawl, 

Fu’n  cadw  drwy’r  oesau  ein  beirddion  teuluawl, 

Y rhai  a gydeilient  eu  hodlau  difyrus, 

A’r  delyn  yn  arllwys  ei  hodlau  soniarus; 

Ond  heddyw  fe’i  gwelir  yn  dechreu  adfeilio, 

Heb  nemawr  yn  aros  o’r  gwychder  fu  yno. 

Ac  Eglwys  Llanllechid  a’i  golwg  ddymunol, 

Yn  adail  gysegrwyd  gan  ferch  Ithel  Hael ; 

A’r  fynwent  lle  gorwedd  rhyw  lu  o’r  hil  ddynol, 

Yn  ol  y cofnodau  sj^dd  genj^m  ar  gael; 

A chloddfa  Brynhafod  yn  nyddiau’i  mabandod, 

Fel  rhos  yn  ymagor  mewn  mawredd  a bri, 

Bydd  hon  dan  ei  choron  mewn  amser  i ddyfod 
Yn  arllwys  o’i  cheudod  drysorau  diri’, 

Ar  lethrau  y Dinas  goruwch  melin  Coedmawr, 

Y safai  gynt  Gastell  a wyliai  y fro1 
Pob  gelyn  a gadwai  rhag  dyfod  i’n  gorawr, 

Ond  heddyw  ni  welir  ei  gynseiliau  o ; 

Ond  hyfryd  yw  meddwl  nad  oes  eisiau  milwr, 

Ond  milwyr  Ty wysog  tangnefedd  trwy’r  wlad ; 
Prysured  y dyddiau  bo’r  byd  o’r  un  cyíìwr, 

Ac  enw’r  Messia  mewn  uchel  fawrhad. 

Draw  dacw  Cochwillan  uwch  coedfr}-n  caeadfrig, 
Hen  balas  gwladgarwyr  gwroniaid  y fro, 

O’u  llwynau  caed  ini  Archesgob  dysgedig, 

Ein  Williams'2  anwylaf,  dihafal  oedd  o; 

A’r  llethrau  gysegrwyd  gan  wadnau  ein  beirddion 
Wrth  blethu  eu  hodlau  i arwyr  y lle, 

Eu  henwau  a erys-^-coffeir  eu  rhagorion 
Tra  gwelir  haul  anian  yn  llwybro  y ne\ 

A’rllanerch  fynychwyd  gan  Derwas  oNanau,3 
Pan  dalai  ymwèliad  a phalas  ei  ferch, 

1 Gwel  yr  “ Observations,”  &c.,  tu  dalen  60,  61, 

2 Dr  John  Williams,  Archesgob  Caerefrog;  ganwydefjm 
Nghonwy,  bu  farw  yn  Gloddaeth,  a chladdwyd  ef  yn  Llan- 
degai.— Gwel  y Genealogical  Accounts  of  the  Penrhyn  and 
Cochwillan  Families,  gan  y Parch  J.  Thomas,  M.  A.  Beaumaris. 

3 Gwel  yr  “ Obseryations,”  &c.,  tu  dalen  137, 


13 


O hon  cyfarchwiliai  ein  difyr  ororau, 

A hon  yw  y llanerch  a swynodd  ei  serch; 
Godrëon  Arfonia  ganfyddai  o honi, 

A Mon  tan  ei  mantell  fiodeuog  yn  gain, 

A’r  weilgi  lydanfawr  o’i  íiaen  yn  crychferwi, 

A’r  tonau  diorphwys,  hyadarawl  eu  sain, 

A’r  pontydd  hwaog  dros  Ogwen  a’i  dolydd, 

I’r  ager-gerbydres  chv/imdeithio  drwy’r  wlad, 
Er  dwyn  yr  holl  wledydd  i undeb  a’u  gilydd, 

A rhoddi  i fasnach  barhaol  fywhad ; 

A’r  gwefrau  pellebrol  i gyíiym  hysbysu 
Newyddion  y gwledydd, — helyntion  y byd, 
Pob  math  o ddigwyddiad  o bwys  gaiff  ei  draethu, 

Y fellten  adeiniog  a’u  dywed  i gyd. 

Llandegai  ganfyddaf  heb  le  yn  ail  iddaw, 

Gardd  Eden  Eryri  yn  ddiau  yw’r  fan, 
Celfyddyd  a natur  ysgydwant  eu  dvrylaw, 

A’u  ceinion  a blethwyd  oddeutu  y Llan; 
Mynedfa  orwychawl  i Gastell  y Penrhyn, 

A’r  tlysion  anedd-dai,  a’r  llenyrch  lle  chwardd 

Y blodau  amryliw,  a lili  y dyffryn, 

A’r  rhosyn  yn  gwenu  ar  fynwes  yr  ardd, 

A’r  gorwych  anrhegion  o roddiad  ein  Pennant, — 

Y drudfawr  Ysgoldai  er  budd  i’r  holl  wlad, 

Lle  rhoir  i’r  ieuengctyd  yn  hylithr  hyfforddiant, 

A hufen  dysgeidiaeth  geir  yma  yn  rhad, 

Tra  careg  ar  gareg  o’u  muriau  godidog, 

Tra  llifa  yr  Ogwen  ar  wely  o rô, 

Bydd  enw’r  boneddwr  haelionus  yn  enwog, 

A pharch  ac  anrhydedd  gaiff  byth  yn  y fro. 

A’r  gain  Eglwys  Wladol  lîe  gorwedd  gweddillion 
Yr  Archesgob  Williams,  dewr  fìlwr  Duw  Sion, 

Y gwladwr  haelionus,  duweinydd  dysgedig, 

Boed  heddwch  drwy’r  oesau  i’w  lwch  cysegredig; 
A’r  iesin  gofnodion  am  deulu  y Penrhyn, 
Ysplander  eu  golwg  a’m  tery  a dychryn; 

A’r  fynwent  ardderchog  a’i  chofion  yn  dryfrith 
Am  wreng  a boneddig  sydd  ynddi  yn  gymlith, 
Pob  un  yn  cydorwedd, — pob  genau  yn  ddistaw, 
A’r  corau  asgellog  o’r  Yw  yn  cydeiliaw. 


14 


“Oorweddle  ein  Williams,1  a’n  Peris  odidog, 

A Prichard  anwylaf  hen  sant  y Braichtalog. 

Dymunaf  gael  beddrod  pan  hunwyf  yn  angau 
Wrth  ystlys  y Prif-fardd  i orphwys  mewn  hedd, 
Ac  yno  telored  yr  adar  o gangau 

Yr  Ywen,  a’i  dagrau  eneinir  fy  medd, 

Ac  yno  y llechaf  nes  deífry’r  archangel 
A’i  fonllef  ofnadwy  farwolion  y llawr, 

Pryd  hyny  ar  amnaid  cyfodaf  o’m  hargel, 

I sefyll  yn  wyneb  y gyfiaẁn  farn  fawr. 

A’r  Penrhyn  a welaf  ar  finion  y Fenai, 

Y Castell  ardderchog  lle  gynt  y preswyliai 

Yr  enwog  D’wysogion  fy’n  llywio  ein  Gwynedd 
Am  oesau  dilynol  mewn  rhwysg  ac  anrhydedd, 

A’n  Rhodri  Molwynog,2  y doethgall  wladweiniwr, 

Y llywydd  galluog,  a’r  hybarch  wladgarwr. 

Fy  medd,wl  sy’n  gwibio  drwy  gaddug  yr  oesau, 

Nes  gweled  Meredydd3  yn  trefnu  ei  rengau, 
Dych'mygaf  eu  gweled  mewn  nerth  a gwrhydri, 

Pob  llygaid  yn  melltio,  pob  cyhyr  ar  egni, 

A’u  dirif  bicellau  yn  hisian  drwy’r  awyr, 

Fel  liaid  o wiberod  i’w  canfod  yn  eglur, 

A thrwy  eu  cynddaredd  y Castell  íeddianwyd, 

A’r  adail  }^sblenydd  i’w  sail  a lwyr  losgwyd, 

Ond  eilwaith  caed  ini  o adfail  ei  dyrau 
Adeilad  fu’n  addurn  i’n  gwlad  drwy’r  canrifau. 

Yn  hwn  y cartrefai’r  bythgofìawl  Pierce  Gryfiÿdd,4 
Yr  enwog  ryfelwr.  gwladgarwr  dieilydd, 

Ei  ysbryd  a daniai  mewn  aidd  a brwdfrydedd,  , 

Dros  gadw  ei  deyrnas  mewn  bri  ac  anrhydedd, 

Ein  harwr  mewn  yni  a gasglodd  ei  ddewrion, 

A liyf  y marchogodd  ar  donau  yr  eigion, 

Ei  gadlong  a welwyd  yn  rhwygo  y tonau, 

A’r  awel  yn  chwyfio  ei  lliwfiawg  lumanau, 

Creí  l}7nges  Hispania  a deimlodd  ei  ddewrder, 
Gorchfygu  neu  farw  arwy ddai  ei  faner ; 

1 Y diweddar  W.  Williams  o Landcgai,  bardd  a hynafiaeth- 
wr  enwog,  awdwr  yr  u Obseryations  on  the  Snowdon  Mount- 
ains,”  “Prydnawngwaith  y Cymry,”  <ỳc.  a Outyn  Peris. 

2»  3 Bu  y Penrhyn  yn  meddiant  Rhodri  Molwynog  yr  hwn 

a ddechreuodd  deyrnasu  yn  y flwyddyn  720,  a llwyriosgwyd 
ef  gar.  Meredydd  ab  Owain  yn  y fiwyddyn  987.  Gwel  y 
Genealogical  Áccounts,  &c.  tu  dalen  164. 

4 Eto.  Eto.  tu  dalen  177. 


15 


Mawr  lwyddiant  ddilynodd,  y gelyn  orchfygwydr 
Ac  enw  ein  gwron  drwy'r  byd  anfarwolwyd. 

Dilynwyd  ef  yma  gan  uchel  foneddion, 

Y rhai  a ddangosent  i’r  byd  eu  rhagorion, 

A’r  Castell  cadarngryf  yn  fynych  helaethwyd, 

Ac  amgaer  am  amgaer  yn  gadarn  a roddwyd, 

Nes  gwelir  e heddyw  yn  Castell  a heria 

Holl  Gestyll  y deyrnas  mewn  maint  ac  ysplandra? 

Ei  dyrau  addurnawl  sy’n  saethu  eu  penau 
Mewn  rhwysg  a mawrhydri  i fro  y cymylau, 

Gan  wawdio  cynddaredd  y gwibfellt  echrysawl, 

Y trymion  ystormydd,  a’r  corwynt  aruthrawl. 

Darfelydd  y prydydd  rhy  fach  yw  ac  egwan 
I wneuthur  cyfiawnder  a’r  Castell  hwn  weithian, — 
Gorwychion  ystefyll  yn  llawn  addurniadau, 

Ffenestri  aml-liwiawg,  a phrydferth  neuaddau, 
Aneirif  golofnau  o farmor  yn  fílachio, 

A gemau  celfyddyd  yn  helaeth  geir  yno, — 

Crogedig  ddarluniau  dryfrithent  ei  furiau, 

Yn  gasgliad  o gampwaith  arlunwyr  yr  oesau; 

A’r  llyfrgell  gyfoethog  ( lle  cedwir  yn  barchus 
Brif  weithiau  ein  cenedl  mewn  dull  anrhydeddus) 
Sy’n  gronfa  ddihafal  o weithiau  prif  awdwyr 

Y byd  gwareiddiedig  yn  feirdd  a rhyddieithwyr, 
Mewn  gair  byr,  hwn  ydyw  prif  arwr  Castelli 
Ein  teyrnas  odidog  mewn  rhwysg  a maintioli. 

Ar  lanau  yr  Ogwen  ger  traethell  Oerlefain 
Bu  brwydro1  arswydus,  bu  erchyll  y cri, 

Holl  gymoedd  Eryri  gan  udgyrn  yn  adsain, 

A gwaed  lladdedigion  rhuddliwiwyd  ei  lli; 

Ond  heddyw  yr  adar  sydd  yno’n  teyrnasu, 

Y cleddyf  a’r  bicell  a yrwyd  ar  fí'o, 

A’r  maesydd  dan  gnydau  toreithiog  yn  gwenu, 

A baner  tangnefedd  yn  chwyfio  drwy’r  fro. 

’Hol  hirfaith  grwydriadau  o’i  tharddle  cychwynoî, 
Trwyy  leoedd  brawychus  o ystlys  y graig, 

1 Cymerodd  brwydr  waedlyd  le  ar  y Dalar  hir,  ger  Aber- 
ogwen  yn  y fíwyddyn  1648  rhwng  byddin  y senedd  o dan 
lywodraeth  Carter  a Fursleton,  a byddin  y brenin  o dan 
lywodraeth  Syr  John  Oẃen,  o Glynenau,  yr  hon  a derfynodd 
yn  marwolaeth  yr  olaf. 


16 


Rhwug  dolydd  a gelltydd,  a manau  hynodol, 
Ymlithra  yn  esmwyth  i fynwes  yr  aig. 

Mal  Llyngca’r  Mor  Marw  y rymus  Iorddonen7 
Y coìlir  ei  llinell — -y  derfydd  ei  bri, 

Mal  hyny  y collir  y dlos  afon  Ogwen, 

Yn  nyfroedd  y Menai  y llyncir  ei  lli’. 


AR 

FAB  Y WRAIG  WEDDW  0 NAIN. 


Cyd-fuddugol  yn  Eisteddfod  y Rhyl,  1855. 


Wrth  droed  mynydd  Tabor  yngwlad  Palestina, 

Y ilanerch  addurnwyd  gan  natur  yn  gain, 

Y safai  teg  ddinas  yn  inro  Galilea, 

Prif  falchder  y dyfrryn  yn  ddiau  oedd  N"ain; 

Ei  difyr  amgylchoedd  addurnwyd  gan  anian, 

Pob  llanerch  o’i  hamgylch  edrychai  yn  dlos, 

Fe  drwsiwyd  pob  llechwedd  gan  natur  yn  mhobman, 
A gwenai  y gwinwydd  uwcli  lili  a rhos, 

Ei  muriau  oedd  gedyrn,  a’i  phyrth  oedd  yn  llydain, 
A gwawdient  gynddaredd  y gelyn  a’i  rym, 

Ei  theg  adeiladau  adeiliwyd  yn  gywrain, 

A heriai  ei  thyrau  y corwynt  erch  llym ; 

Ei  heirdd  synagogau  a dafiai  ryw  urddas, 

A dwyfol  barch  bywiol  i enw  y lle, 

A bywyd  ysgogol  a lanwai  y ddinas, 

Y diwyd  breswylwyr  a lanwai  y dre’. 

Ond  ah ! nid  yn  unig  ei  muriau  na’i  thyrau, 
Gysegrodd  ei  henw,  fu’n  sylfaen  ei  bri, 

Nid  rhif  ei  phreswylwyr,  na’i  chyfoeth  yn  ddiau, 

A gadwodd  ei  henw  hyd  yma  i ni; 

Anheilwng  o urddas  y Gair  Dwyfoledig 
Fuasai’i  chofnodi  ar  wyneb  ei  ddail, 


17 


Pe  na  buasai  calon  ein  Crist  Benaigedig 
Yn  ISTain  wedi  dangos  y cariad  diail, 

Mewn  bwth}rn  yn  dawel  preswyliai  gwraig  weddw, 

A'i  hunig  fachgenyn  ei  nodded  rhag  cam, 

Mewn  lle  neillduedig  o gyrhaedd  pob  berw, 

Gobeithion  ei  henaint,  a chysur  ei  fam. 

Y tad  oedd  yn  gorwedd  yn  mro  cysgod  angau, 

O gyífro  a therfysg  helbulon  y byd, 

Gadawodd  ei  deulu  yn  ngwlad  y goíidiau 
O’i  ol  i gydymladd  eu  ífordd  yno’n  nghyd, 

Bu’r  teulu  fel  amryw  yn  byw  yn  gysurus, 

Siriolaeb  yn  eistedd  yn  deg  ar  bob  grudd,  * 

Heb  neb  yno’n  gwybod  am  galon  drallodus, 

H a meddwl  gan  oíid  yn  isel  a phrudd, 

Ond  dwfn  ydyw  troion  Ilhagluniaeth  y nefoedd, 

Ac  anhawdd  rhoi  arnynt  y teg  eglurhad, 

Daw  angau  brwnt,  llidiog  i ysgar  teuluoedd, 

Ac  felly  bu  yma,  bu  farw  y tad. 

Bu  diwrnod  ei  gladdu  yn  ddiwrnod  cymylog 
I’w  briod  alarus,  a’i  bachgen  yn  wir, 

O’i  roddi  i orwedd  dan  fantell  fiodeuog, 

A dynodd  ofidiau  barhaodd  yn  hir; 

Y gawod  oedd  orfawr  yn  llawn  o ofidiau 
Agorodd  ífynonau  heillt  ddagrau  ei  serch  : 

Bhyw  lanerch  brudd  ydyw  tiriogaeth  yr  angau  * 

Gwaedlifa  y teimlad  ar  lan  y bedd  erch, 

Bu  lawer  dechreunos  yn  cadw  cymundeb 
A’i  bachgen  anwylaf,  gan  son  am  ei  dad, 

A dVeyd  mai  ei  wely  oedd  dufedd  marwoldeb, 

Ei  m^niwes  dyneraf  a deimlodd  y brad; 

Ond  megys  gwawr  araf,  neu  dyner  belydryn 

0 haulwen  yn  gwenu  drwy’r  dymestl  o draw, 

Y sugnai  ei  chysur  yn  oes  ei  bachgenyn, 

Ei  gobaith  cryf  ynddo  wasgarai  y braw. 

Ei  wel’d  yn  troi  allan  fel  bachgèn  llafurus 

1 weithio  yn  ddiwyd  at  gynal  ei  fam, 

A fu  fel  iach  olew  i galon  drallodus, 

Ail  sugnai  gysuron  tymhorol  heb  nam, 

Ei  ddognau  oedd  iddi  yn  destyn  llawenydd, 

A llwỳddiant  ei  bachgen  oedd  hedd  iddi  hi, 

Aml  noswaith  bu’n  diolch  yn  gynes  i’w  Harglwydd 
Am  gofio’i  lawforwyn  a gwrando  ei  chri. 

C 


18 


Ond  ah ! ar  ryw  noswaith  dychwelai’r  llanc  adref 
’ISTol  llafur  a lludded  gormodol  y dydd, 

A’i  wedd  yn  arddangos  rhyw  oíìd  anaele, 

Ei  lygaid  oedd  glafaidd,  a gwelw  ei  rudd, 
Ymffugiai  i wenu  y clefyd  poeth  marwol 
Rhag  suddo’i  anwylfam  i ormod  o fraw, 

Ond  gormod  gwaith  iddo  y boen  oedd  ddirdynol, 
Prin  gallai  ef  siarad  nac  ysgwyd  ei  law. 

Och ! och ! gyfnewidiad  disymy^tli  ddaeth  arnynt, 

Y cwpaa  ail  lanwyd  a gofid  drachefn, 

Fel  egwan  blanigfa  i uíhredd  y corwynt 

Y chwalwyd  eu  cysur,  pwy  ddeall  y drefn, 

Ail  oeddynt  i ddefaid  diniwaid  yn  pori 

Ar  welltog  fryn  tawel,  ddifyraf  fwyn  braidd, 
Ond  arnynt  ymruthrai  o gysgod  y Ilwyni 

Y gelyn  ysglyfgar,  a’u  difa  wna’r  blaidd. 

Y bachgen  a rwymwyd  yn  nghadwyn  afiechyd* 

A’i  glefyd  gynhyddai  yn  fwy  fwy  bob  dydd, 

Ei  boethder  ofnàdwy  a welid  yn  enbyd, 

Ac  angau  a chwarddai  drwy  gochni  ei  rudd, 
Arwyddion  marwolaeth  a welid  yn  eglur 
Yngrym  yr  afiechyd  yn  mhoethder  y clwy\ 

Yr  ydoedd  yn  ormod  i’w  gynal  i natur, 

Ac  felly  y gweithiodd  o hyd  yn  fwy  fwy, 

Yn  brysur  dihoenodd  ai’n  wanach  ai’n  wanach, 

Er  maint  ydoedd  dagrau  a llefau  ei  fam, 

I byrth  cysgod  angau  prysurai’n  gyfiymach, 

A buan  iawn  yno  y rhóddodd  y cam, 

I’r  afon  ddofn  enbyd  y dyffryn  du  hwnw, 

Sy’n  arwain  dynoliaeth  i ’stafell  y bedd, 

Er  maint  oedd  ei  galar  y bachgen  fu  farw, 

Yr  anadl  ddarfyddodd,  newidiodd  ei  wedd, 

Ei  chalon  drallodus  gan  rym  ei  chaledi, 

Nis  gallodd  ymgynal  yn  nydd  y trueni, 

Ei  phriod  fu  farw,  a’i  hanwyl  fab  hawddgar 
Oedd  barod  i’w  roddi  yn  mynwes  y ddaear, 

Ei  bwthyn  yr  awrhon  oedd  gartref  gwir  dristwch, 
A’i  mynwes  oedd  loches  i bob  anedwyddwch. 

Y dydd  y bu  farw  ei  phriod  anwylaf, 

Cymysgai  ei  cbwynion  a’i  bachgen  hawddgarafi 
Ond  heddyw  heb  fachgen  na  phriod  yr  wylai, 

A’i  chalon  drallodus  gan  alar  ymholitai; 


19 


Mae’n  wir  bod  cym’dogion  caredig'yn  gweini 
Fr  weddw  ddigalon  ar  awr  ei  thrueni, 

Ond  estron  oedd  pawb,  nid  oedd  ei  bachgenyn 
Ond  marwol  dywarchen  yn  barod  i’r  dyffryn ; 
Pob  mynwes  drWy’r  ddinas  a gydymoíìdient, 
A’r  weddw  alarus  yn  aml  gysurent. 

Ynghongl  ei  Ilwyd  fwthyn  y weddw  alarai, 
A’i  chwynion  traìlodus  fel  hyn  a ymdorai, — 

“ Gwag  ywzr  byd  o bob  mwynderau, 
Noddfa  biin  ofìdiau  yw, 

Chwerw,  chwerw  ydyw  troion 
Sy’n  cyfaríod  gweddw  wyw, 

Cymyl  tewion  ymdaenasant 
Dros  ffurfafen  brudd  fy  oes, 

Cysur  fel  aderyn  hedodd, 

Hedd  na  chysur  mwy  nid  oes. 

Mwy  na  sonier  am  drallodion, 

Na  gofìdiau  ger  fy  mron, 

Unig  loches  pob  helbulon 
Ydyw’r  galon  drymllyd  hon; 
Gwelais  wen  y byd  yn  ddiau, 

Profais  wed’yn  er  fy  mraw 
Ddyfnder  gofid  pob  gofìdiau, 

Marah ! Marah ! wyf  rhagllaw. 

Gynt,  llaẃenydd  arnaf  chwarddai, 
Teulu  llawn  ac  aelwyd  dlos, 

Tad  a phlentyn  anwyl  wenai, 

Erbyn  heddy w un  nid  oes ; — 
Gwelais  briod  hcff  íÿ  mynwes 
Do,  yn  llithro  i byrth  y bedd, 

O dan  ddelw  oer  yr  angau, 

Nid  anghofìaf  byth  ei  wedd. 

Gwelais  fyd  drachefn  yn  gwenu, 

Er  na  wenais  i fy  hun, 

Prudd  adgofion  oedd  i’m  gwanu, 
Hiraeth  creulon  oedd  ynglyn 
Yn  y fynwes  drymllyd  yma, 

Mynwes  archolledig  yw, 

Galar  írymllyd  ynddi  lecha, 

Dyma  gartref  hiraeth  byw. 


20 


Ond  os  llawn  oedd  cwpan  goíìd 
Diwrnod  claddu  f’anwyl  wr, 

Dyma  gwpan  llawnach  eto, 

Mwy  ni  feddaf  unrhyw  dwr, 

Colli  sylfaeu  fy  ngobeithion, 

Dhoi  fy  machgen  yn  y pridd, 

Hyn  sy’n  rhwygo’r  drymllyd  galon, 

Dyma  eithaf  gofid  prudd. 

Dyma  eithaf  profedigaeth, 

Dyfnder,  dyfnder  galar  yw, 

Anhawdd  gweled  trefn  rhagluniaeth, 

Hon  ni  welaf  yn  fy  myw,  « 

Yn  drugarog  fel  fy  Arglwydd, 

0 tosturied  Ior  y nef, 

Rhodded  gymorth  i mi’n  ebrwydd 

Rhag  i’m  feio’i  lwybrau  ef. 

Rhoi  fy  machgen  yn  ei  flodau 

1 briddellau  oer  y glyn, 

Hyn  sy’n  d’rysu  fy  synwyrau, 

Anhawdd  gwybod  beth  yw  hyn, 

Unig  obaith  fy  nghynaliaeth, 

Tywyll  iawn  yw  llwybrau  Naf, 
Gorddwfn  ydyw  trefn  rhagluniaeth, 

O fy  ngofid! — beth  a wnaf? 

Dyma  adeg  ei  gynhebrwng, 

Rhaid  ei  roi  yn  medd  ei  dad, 

Rhaid  i’m  teimlad  prudd  ei  ollwng, 

O fy  anwyl  blentyd  mad.” 

Dacw’r  dorf  trwy  borth  y ddinas 
Ar  yr  elor  yn  ei  ddwyn 
Draw  i randir  du  marwolaeth, 

A’r  fam  yn  dilyn,  och ! eu  cwyn. 

Ust!  ust!  dyna  adsain  rhyw  dyrfa  yn  dyfod, 

Eu  trwst  sydd  yn  llenwi  amgylchoedd  y wlad, 
Yr  angladd  a’r  dyrfa  sydd  bron  a chyfarfod 
Gerilaw  pyrth  y ddinas  mewn  uchel  fawrhad, 
Mae  gwr  yn  eu  blaenu  yn  awr  tua’r  ddinas, 

Rwy?  pwy,  a’i  Tywysog  neu  Frenin  yw’r  dyn? 
Mae’r  dyrfa  luosog  yn  offrwm  eu  hurddas 
I’w  enw  mewn  moliant,  pwy  ydyw  yr  un? 

Mi  dybiaf  fod  deillion,  na,  na  maent  yn  gweled, 
Á’r  cloíflon  yn  Uamu  o’i  amgylch  fel  wyn, 


21 


À gwas  y Canwriad  o hirhell  i’w  glywed 
Yn  moli  y blaenor  caredig  a mwyn; 

Pwy  ydyw?  pwy  ydyw?  yr  lesu  debygaf, 

Fu’n  siarad  clefydau  a heintihu  i ffoi, 

Ah ! ’i  olwg  anwylaf,  a’i  lygaid  llareiddiaf, 

I gw7rdd  y cynhebrwrng  y gwelaf  e’n  troi. 

I foddi  y cynwrf  clywch  alar  y wreddw, 

Ei  gofid  sy’n  ddigon  i hollti  y graig, 

Wrth  fyn’d  tua’r  fynwrent  i hebrwng  ei  marw, 
Tosturied  y nefoedd  wrth  ofid  y wraig, 

Na,  wele  yr  Iesu  yngrym  yr  olygfa 
A’i  fynwes  drugarog  yn  enyn  yn  fflam, 

Y weddw  a ganfu,  dywedodd  “Nac  wyla, 

Fe  sychir  dy  ddagrau,  dyddenir  di,  Fam.” 

Y llaw  fu’n  ymaílyd  cyn  hyn  yn  merch  Jairus 
Gyffyrddodd  a’r  elor,  a safodd  y llu, 

Yr  un  fy’n  cyd-deimlo  a lluoeda  adfydus, 

A’i  eiriau  i gleifion  yn  iechyd  y fu  ; 

Wel  syned  y nefoedd,  rhyfedded  y ddaear, 

At  fawredd  tosturi  y Crewr  yn  awr, 

Yn  gostwng  i sylwi  ar  weddw  mewrn  galar, 

Wrth  hebrwng  ei  bachgen  i oergell  y llawr. 

Yn  rhwymau  marwrolaeth  yr  unig  orweddai 
Yn  barod  i’w  roddi  dan  briddell  y bedd, 

A rhaglaw  marwroldeb  yn  awr  a’i  dilynai 
Heb  bryder  nac  arswyd  yn  gwisgo  ei  gledd, 
Erioed  ni  feddyliodd  yr  angau  am  fynyd 
Wrth  arwain  ei  ysbail  i’w  ddinas  ei  hun, 

Ei  fod  ar  gyfarfod  ac  Arglwydd  y Bywyd, 

Diameu  na  thybiodd  ef  wel’d  y fath  un. 

Ond  ah ! dacwr  fy wyd  yn  cwrdd  yr  un  marw, 

A gwaeddai  “ Wr  ieuangc  tyr’d  cyfod'yn  awr.” 
Ei  air  a fu’n  fywyd  i fab  y wraig  weddwT, 

Ac  angau  a syrthiodd  mewn  llesmair  i'r  llawr; 
“Y  marw  gyfododd  yn  awr  yn  ei  eistedd,” 
“Dechreuodd  lefaru”  yn  fywiog  heb  nam, 

A’r  Iesu  a’i  dygodd  o’i  ddirfawr  drugaredd, 
Adferodd  y bachgen  o feirw  i’w  fam. 

Ei  dagrau  a sychwyd  yn  awr  gan  drugaredd, 

Y fynwes  a lyncwyd  gan  alar  yn  lan  r 

Ail  lanwyd  o’r  newydd  a gwresog  glodforedd, 

Yr  lesu  trugarog  oedd  sylwedd  ei  chan. 


22 


% 

Yn  mraich  ei  mab  anwyl  dychwelai’n  ol  adref 
Mewn  moliant  dieilydd  o gyntedd  y bedd, 

Ei  chlodydd  a synai  angylion  goleunef, 

Llawen^^dd  dihafal  a wisgai  ei  gwedd, 

Yn  lle  rhoi  ei  bachgen  yn  mynwes  y beddrod, 

I’w  mynwes  ei  hunan  fe'i  cafodd  drachefn, 

A chanwaith  diolchodd  am  iddi  gyfarfod 
Yr  Iesu  bendigaid,  a molodd  ei  drefn, 

Cofleidiai  ei  bachgen,  diolchai  i’r  Iesu, 

Addolai,  molianai  yn  uchel  ei  llef, 

Y nefoedd  a wenai,  ac  angau  wnai  synu, 

A phawb  roi  ogoniant  i Arglwydd  y nef. 

Mewn  agwedd  wahanol  yr  angladd  ddychwelai 
Yn  ol  yi\o  eilwaith  drwy  byrth  dinas  Nain, 

Eu  moliant  a’u  diolch  o’u  blaen  a ehedai, 

A’r  ddinas  oll  drwyddi  gyífroed  gan  y sain, 
Rh}rw  ofn  a llawenydd  a wisgai  bawb  hefyd, 

Rhy  w syndod  a diolcli  glybuwyd  yn  glir, 

A llefai’r  trigolion  yn  llawen  eu  hysbryd, 

“ Yr  Arglwydd  ymwelodd,  do,  eilwaith  a’i  dir.” 

Y bachgen  aeth  adref  yn  mraich  ei  fam  hawddgar, 
Gerbron  yr  hen  allor  plygasant  ynghyd, 

I ddiolch  i’r  Arglwydd  Gwaredwr  y ddaear, 

A mawredd  ei  gariad  i waelion  y byd ; 

Os  trist  ydoedd  calon  ei  fam  yn  y boreu, 

Ei  dagrau  a sychwyd  gan  gariad  y Crist, 

Am  adfer  ei  bachgen  oífrymai  ganiadau, 

A thaniwyd  ei  hysbryd  clwyfedig  a thrist.  * 

A son  am  yr  Iesu  drwy’r  wlad  a ymledodd, 

Trwy  Juda  ac  Israel  çi  glod  a ddyrchafodd, 

A llawer  trist  galon  ddiolchodd  i’w  enw 
Am  wneud  y drugaredd  a “ Mab  y wraig  weddw.” 


23 


§ r j tl  d s i 

AR 

GWYMP  SEBASTOPOL. 


Y Fuddugol  yn  Eisteddfod  Bangor,  1856. 


Sebastopol,  Sebastopol  a welaf  yn  cwympo 
0 flaen  y Cyngreiriaid  a’u  dewrder  diail ; 

Yr  erchyll  guddgloddiau  yn  awr  sydd  yn  ffrwj^dro, 
A’r  cedyrn  werthyroedd  yn  crynu  i’w  sail; 

Y dewrder  dihafal  a welwyd  yn  Alma. 

A llethrau  Inkerman,  ddangoswyd  i’r  byd ; 

Oh ! olwg  frawychus  yn  awr  a geir  yma, 

Celfyddyd  ac  yni  a unwyd  ynghyd. 

Y ddinas  a heriai  alluoedd  y ddaear, 

A dewrder  anhyblyg  holl  rengau  y gad. — 

Y ddinas  ymfírostiai  o’i  gweithydd  digymar, 

Eas  gallai  ’run  gelyn  byth  lunio  ei  brad, — 

Y ddinas  y buwyd  yn  gwarchae  am  fìsoedd 
Oddiallan  i’w  muriau  gan  ddisgwyl  ei  chwymp,— 

Y ddinas  fu’n  achos  o angau  i fìloedd, 

Fe  rifwyd  ei  dyddiau,  daeth  amser  ei  thymp. 

Os  methwyd  a llwyddo  yn  nghanol  Mehefin, 

Wi  thorwyd  un  galon,  ni  laeswyd  un  llaw; 

, Ond  erchyll  danheiu  y lle  wnaed  yn  ddiflin, 

Gan  ddweyd,  uBuddugoliaeth  yn  fuan  a ddaw.” 
A’r  Bwsiaid  ofynent  mewn  gwawdiaeth  i’n  milwyr, 
“ Pa  bryd  y bwriedwch  gymeryd  ein  tre’  ?” 
Dangosent  eu  hyder  drwy  hyny  yn  eglur 
Yn  nerth  a chadernid  digymar  y Ile. 

Ond  gwawriad  y boreu  yr  wythfed  o Fedi 
Atebodd  ofynion  y Bwsiaid  i gyd, 

Mewn  tanllyd  acenion  dywedodd  y peli 
I’r  gelyn  ymffrostgar  yn  eglur  pa  bryd, 


u 


Yr  oedd  y Cyngreiriaid  yn  roeddwl  meddianu 
Cadarnle  y Rwsiaid,  a dychryn  y byd, 

Nes  ydoedd  y gwaed  yn  eu  gwythi  yn  fíeru, 

A’u  llwynau  glybuwyd  yn  curo  yn  nghyd. 

Rhj' w ddiwrnod  ofnadwy  oedd  dydd  tanbeleniad 

Y dref  ddiofrydol,  fe’i  cofir  yn  wastad; 

Fe’i  cofir  mewn  galar  gan  lu  o blant  gwragedd, — 

Y gweddwon  adfÿdus,  à’r  plant  diymgeledd 
A wylant  pan  welant  lyth’renau  yr  enw, — 

Rhy  w ddydd  bythgofiadwy  yn  wir  a fydd  hwnw. 

Uwcli  dorau  y dwyrain  fe  wenai  y wawrddydd, 

A’r  udgyrn  rhyfelgar  gyffroai  y broydd, 

A’r  creigiai  adseiniai  y grochfloedd  mewn  mawredd, 
Wrth  alw  y milwyr  i faes  }T  gelanedd. 

Pelissier  a Simpson,  ein  henwog  Gadflaenwyr, 
Areithient  wroldeb  i galon  ein  milwyr; 

A’n  dewrion  a welid  yn  dod  o’u  llochesau, 

Fel  llu  o ddywalgwn  gan  hulio  y llethrau; 

Eu  harfau  disglaerwych,  a’u  llydain  fanerau, 

A daflent  wir  ddychryn  i’r  gelyn  a’i  gadau : 

Y cleddyf  sychedig  a gly wid  yn  tincian, 

Wrth  íddynt  ymnesu  i faes  y gyfiafan; 

Disgynent  i’r  ffosydd  yn  barod  i ruthro 
I safíe  y gelyn,  a’i  wneyd  i encilio, 

Yn  awr  dyna’r  Megnyl  yn  dechreu  taranu, 

Nes  ydoedd  y bryniau  o’u  hamgylch  yn  crynu, 

A thdnau  gynhyrfai  yr  Euxine  i’w  waelod, 

Gan  faint  oedd  erchylldra  ae  uthredd  y difrod. 
Arilwj^sent  gawodydd  dinystriol  i’r  ddinas, 

A marwol  genhadau  i wneuthur  galanas ; 
Och’neidiai  y ddaear — llonyddai  holl  aniän, 

A’r  haul  a ymguddiai  o wydd  y gyflafan, 

Rhag  sefyll  yn  dyst  o’r  olygfa  ddychrynilyd, 

Fe  guddiai  ei  wyneb  rnewn  cwmwl  cadduglyd. 

Y fífochus  ergydion  o’r  trymion  gyflegrau, 

A rwygent  yr  awyr,  a godwrdd  y gynau 
Yrasant  dynerwch  a theimlad  i wylo, 

Ac  engyl  pur  auian  a ffoisant  o’r  cyffro. 

Pob  dyfais  ac  egni  yn  awr  a ddangoswyd, 

Pelenau  aruthrol  o faint  a chwyrndafiwyd, 

I esgor  ar  angau  yn  rhengau  y gelyn, 

A welid  yn  wrol  yn  sefyll  i’w  herbyn, 


25 


Fflaraychiad  Morterau  ganfyddir  yn  eglur, 

A’r  tanllyd  gau-belau  yn  hollti  yr  awyr ; 

Yn  ngweithiau  y gelyn  disgynent  fel  cesair, 
Marwolaeth!  Marwolaeth!  a 'oedd  eu  harwyddair. 

Wel,  wel  dyna’/  Megnyl  yn  awr  yn  distewi, 

A’r  cleddyf  a’r  fidog,  gan  waed  y n rhuddgochi ; 

Y Ffrancod  a welaf  yn  neidio  o’u  gweithiau, 

Yn  newrder  ac  yni  cynhenid  eu  tadau; 

Gwynebu  i gaerau  cadarngryf  y gelyn 
Wnai  Bosquet,  a’i  luoedd  arwrol  yn  dilyn. 
Rhnthrasant  i’r  ymgyrch  fel  llew  i’w  ysglyfaeth, 
Nes  taflu  y gelyn  i ddyrus  anobaith ; 

Ymruthrent  i fynu  i’w  huchel  safleoedd, 

Er  gwaethaf  cynddaredd  ac  egni  y lluoedd : 

Yn  nerthol  a chyflym  i weithiau  y gelyn, 

A lluoedd  ar  luoedd  a welid  yn  dilyn, 

Gan  ruthro  yn  eon  drwy’r  holl  wn-agenau, 

Nes  gwelid  y Malahoíf  yn  llawn  o’u  cadrodau. 

Y Rwsiaid  a ddaliwyd  mewn  syndod  anrhaethol 
Wrth  weled  y Ffrancod  yn  awr  yn  feddianol 
O’r  unig  agoriad  i’r  dref  ddiofrydol ; 

Er  hyny  ymladdent  yn  ddewr  ac  arwrol ; 
Ymruthrent  i’r  Ffrancod  mewn  nerth  a gwrhydri, 
Er  hyny  gorfyddwyd  hwy  i gilio’n  ddioedi. 
Adffurfìwyd  colofnau  ô’r  “glewion  Gosaciaid,” 

Y rhai  a ruthrasant  fel  haid  o anwariaid, 

Gan  dd’weyd  yn  eu  hyspryd,  “N i íÿnwn  orchfygu 

Y gâlon  barbaraidd,  yn  awr  gwnawn  eu  mathru ; 
Adenill  ein  safle  a fynwn  er  gwaethaf, — ” 

Er  hyny  ciliasant  ’nol  brwydr  ffyrnicaf; 

Y faner  driliwiawg  mewn  yni  a blanwyd, 

A’r  Malakoff‘  cadarn  yn  awr  a feddianwyd. 

Ar  hyn,  wele  arwydd  i’r  dewrion  Frydeiniaid 
I fyn’d  yn  golofnau  diysgog  i’r  gad ; 

Pob  gwyneb  a wridai,  melltenai  pob  llygaid, 

Wrth  gofio  am  ddewrder  cyn-arwyr  eu  gwlad. 
Anturient  drwy  danau  llofruddiog  y gelyn 
I wyneb  y Bedan  yn  wrol  yn  awr ; 

A’r  Rwsiaid  yn  lluoedd  yn  sefyll  gyferbyn, 

Gan  wneud  galanastra, — eu  difrod  oedd  fawr. 

Och ! erchyll  gyflafan  fu  yn  y fan  yma, 

Fy  nghalon  sy’n  delwi  wrth  wel’d  yr  olygfa ; 

D 


26 


Y Rwsiaid  i’w  gweled  yn  lluoedd  afrifawî, 

Yn  cael  eu  cysgodi  gan  weithiau  gornerthawl; 
A mintai’r  Prydeinwyr  ar  le  diamddiffyn, 

Yn  hollawl  agored  i dânau  y gelyn; 

Er  h}my  ymruthrent  fel  tonau'r  dyfnderoedd, 

A dringent  i’w  safle  fel  ceirw’r  mynyddoedd. 
Ond  methwyd  a chadw  y lle  yn  eu  meddiant,— 

Y Rwsiaid  nifeiriawl  yn  awr  orfuasant ; 

Ond  Wyndham  a ruthrodd  i ganol  y gelyn, 

A gwaeddai  yn  wrol  am  filwyr  i’w  ddilyn; 
Anfonwyd  Swyddogion  i erchi  am  ddynion, 

A safent  yn  wrol  i dân  y gelynion ; 

Ond  trengodd  poh  cenad  cyn  cario’r  gorchymyn 
I glyw  y Cadlywydd  a saíai  gyferbyn, 

A’r  gelyn  fel  cenllif  ofnadwy  yn  rhutho 
I ystlys  y Redan  gan  erchyll  gigyddio ; 

A’r  dyrnaid  Prydeinwyr  yn  sefyll  yn  wyneb 

Y rhengau  lluosog,  er  maint  eu  trychineb ; 
Safasent  yn  wrol  i’r  rhuthriad  ofnadwy, 

Fel  clogwyn  ysgythrog  i’r  erchyll  ryferthwy; 

Y cleddyf  yn  tincian,  y fìdog  yn  rhuddo, 

A’n  milwyr  dewrgalon  yn  gyflym  yn  cwympo  ; 
A dim  adgyfnerthion  o unman  i'w  canfod, — 
’Roedd  hyny’n  cliwanegu  at  uthredd  y difrod : 
A’r  milwyr  yn  farwol  fel  cesair  yn  disg}m, 

Ac  angau’n  ymrythu  ei  safn  jdd  eu  derbyn. 

Ond  Wyndham  ddewrgalon  a ruthrai  ei  hunan 
I gyrchu  ychwaneg  o wyr  i’r  gyflafan, 

Ac  archai  i Grealock  am  iddo  hysbyu 
Yr  achos  o’i  fyned,  os  cwjmipai  cyn  hyny. 
Cyrhaeddodd  y gwron  i’r  ffos  yn  ddiangol, 

Tra’r  gelyn  yn  arllwys  cawodydd  angeuol ; 

Ar  hyn  wele’r  milwyr  yn  brysur  yn  dilyn, 

A’r  gelyn  a’i  fidog  a’r  cledd  yn  eu  herbyn. 

Eel  yna  y frwydyr  orwaedlyd  derfynwyd, 

Ac  un  yn  ail  iddi  erioed  ni  chofnodwyd. 

Ha,  dyma  Ragluniaeth  yr  Ior  yn  cyfryngu, 

A’r  noson  gaddugawl  yn  awr  yn  mantellu, 

A Campbell,  a gwyr  yr  Ucheldir  yn  wrol, 

Yn  barod  i ruthro  y bore  dilynol 

Mewn  llawn  hunanfeddiant  a chalon  i’r  aerfan* 

A meddwfl  diysgog  am  enill  y Redan. 

Ond  gwawriad  y bore  roes  olwg  wahanol, 

Y gelyn  a welent  yn  lluoedd  symudol, 

Yn  croesi  y porthladd  i'r  ochr  ogleddol. 


27 


^Gan  adael  eu  saíle  yn  eirias  angerddol. 

Y ddaear  gynhyrfwyd  gan  swn  y ffrwydriadau, 

A’u  gweithiau  gornerthol  yn  cwympo’n  garneddau, 

Y Fflagstaff,  a’r  Bastion,  a Fort  Alexander, 

Yn  fìliwn  o ddarnau  mewn  eiliad  o amser. 

Y llynges  favvrreddog  fu  unwaith  yn  hollti 
Yr  eigion  trochionfawr,  a’i  agor  yn  gwysi, 

Y nerthol  gad”lestri,  a’r  cedyrn  wn-fadau, 

Fu’n  marcnog  mewn  mawredd  a rhwysg  ar  y tonau, 
Eu  talgryf  hwylbrenau,  a’u  golwg  oruchel, 

A’u  llydain  fanerau  yn  chwyfio’n  yr  awel; 

Y llynges  fu’n  Sinope  yn  arllwys  galanas, 

A braw  i breswylwyr  diniwaid  y ddinas, 

FTes  llenwi’r  traethellau  a chyrph  ei  dewr-feibion, 

A suddo  eu  llongau  i waelod  yr  eigion. 

Y Yladimir  brydferth,  a’r  Deuddeg  Apostol, 

Yr  Elbueff  a’r  Paris,  a’u  golwg  orswynol, 
Gogoniant  holl  Ilwsia,  a dychryn  y Sultan. 

Pa  le  mae  y eyfyn  o’r  hardd  lynges  weithian  ? 

Mae  anadl  cyflegrau  gornerthol  y gelyn, 

Yn  agor  erch  safnau  yr  Euxine  i’w  derbyn, 

O ! ’r  tanllyd  golofnau  o honynt  sy’n  dyrchú 
I entrych  yr  wybren  gan  orwymp  belydru, 

Y nefoedd  yn  gwrido,  holl  anian  mewn  cyffro, 

A’r  elfen  ddinystriol  yn  gweithio’n  ddiflino. 

{A’r  dewrion  gyngreiriaid  yn  ngoîeu  y íflamau, 

Yn  nodi  yn  fanol  yr  erch  ddifrodiadau,) 

Yr  oddaith  angerddol  yn  awr  sy’n  meddianu 
Holl  lynges  y gelyn,  a’i  chyflym  wasgaru, 

Ar  edyn  yr  awel  yn  wreichion  gwasgarawl, 

A’i  mwg  yn  dyrchafu’n  golofnau  caddugawl, 

FTes  duo  hardd  wyneb  y nwyfre  ysblenydd, 

Gan  faint  ydoedd  uthredd  y difrod  dieilydd, 

Ah ! Arth  fawr  y gogledd,  mewn  betli  yr  hyderi? 
Un  gadlong  na  gyníad  dinystriol  ni  feddi 
Yn  destyn  llawenydd — yn  ymffrost  dy  galon, — 

Fe  hyrddiwyd  y cyfan  i ddyfngroth  yr  eigion. 

Erch  donau  yr  Euxine  falchiant  o’r  diwrnod, 

Pan  gawsant  anrhydedd  o’u  derbyn  i’w  gwaelod, 

A thithau  heb  gy rnaint  a chofnod  hysbysawl, 

I ddangos  i’r  ddaear  dy  allu  arforawl. 

Ymgiliaf  yn  ddirgel  i’r  dref  ddiofrydawl, 

A’m  teimlad  pruddglwyfus  mewn  cyffro  a braw; 


28 


Wrth  imi  ddarlunio  y ddinas  andwyoî, 

Fy  nghalon  sy’n  delwi,  a chryna  fy  llaw, 

Y fan  a fu  unwaith  yn  gartref  dedwyddwch, 

Sydd  heddyw  yn  drigfan  trueni  a gwae, — - 

Y fan  a fu  unwaith  yn  orlawn  o degwch, 

A gwychder  digymar,  Och ! heddyw  p’le  mae? 

Y ddinas  fu  unwaith  yn  addurn  celfyddyd, 

A’i  theg  adeiiadau  yn  syndod  i’r  byd ; 

Ei  hyfryd  heolydd  ddangosent  yn  unfryd, 

Fod  yno  brydferthwch  a mawredd  ynghyd ; 

Palasau  boneddion  a frithent  y ddinas, 

A’r  temlau  uchelfrig  addurnent  y lle ; 

A phob  un  o honynt  yn  taflu  eu  hurddas, 

I loni  iluosog  breswylwyr  y dre’. 

Ond  O ! erbyn  heddyw  mae  golwg  wahanol, 

A difrod  anrhaethol  i’w  wel’d  yn  y fan ; 

Ar  hyd  ei  heolydd  y llifa  gwaed  dynol, 

Rhyw  olwg  frawychus  yn  awr  sy’  i’m  rlian. 

Y gwrdd  adeiladau  sydd  heddyw’n  garneddau, 

Y temlau  ysblenydd  ddymchwelwyd  i’r  llawr, 

Eífeithiau  dinystriol  y nerthol  gyflegrau, 

Sy’  i’w  gweled  yn  amlwg  drwy’r  ddinas  yn  awr, 

Y milwyr  clwyfedig  sy’  rhwng  ei  hadfeilion, 

A’u  dagrau  a’u  gwaed  yn  cymysgu  jmghyd ; 

Ar  edyn  awelon  anfonent  erfynion 

Am  gafíael  trugaredd  gwareiddwyr  y byd. 

Mae  aml  wr  priod  a ddygwyd  o fynwes 
Ei  deulu  anwylaf,  i’w  wel’d  yn  y lle ; 

A llawer  hardd  fachgen,  Och ! drymed  yr  hanes, 
I’w  glywed  yn  gruddfan  yn  adfail  y dre’. 

Ysbytai  a welaf  yn  llawn  clwyfedigion, 

Mewn  agwedd  druenus,  rhai’n  feirw,  rhai’n  fyw. 

O olwg  ofnadwy  sydd  yma  yr  awrhon, 

Mae’m  calon  yn  crynu  a’m  teimlad  yn  wyw, 

Y bywion  yn  gorwedd  wrth  ochr  y meirw, 

Ac  arogl  ddrewedig  yn  llenwi  y fan ; 

Mewn  poenau  dirdynol  a’u  llygaid  yn  welw, — 
Rhyw  ddiwedd  ofnadwy  yn  wir  fu  eu  rhan. 

Fy  nghalon  glafeiddia  gan  faint  y trychineb, 

Yn  adfail  ei  thyrau  darllenir  ei  gwae, 

Pa  fodd  gallaf  fíugio  i wisgo  sirioldeb, 

Wrth  gofio  aml  arwr,  p’le  mwyach  y mae? 


23 


Os  cawsom  y ddinas,  collasom  fywydau, 

Mwy  gwerthfawr  na  chyfoeth  y ddaear  ynghyd; 
Os  baeddwyd  y gelyn,  fe  rwygwyd  calonau, 

A hyrddiwyd  rhyw  íìloedd  anmharod  o’r  byd. 

Och  ! Och  ! wedi’r  cyfan,  dim  arwydd  o heddwch 
A welaf  o unman,  ond  ymladd  o hyd ! 

Nichlywir  gair  heddyw,  ond  gwaeddi  k‘Ymleddwch,’ 
O gelyd  galonau  gormeswyr  y byd ! 

Y fagnel  a’r  cleddyf  sydd  heddyw  yn  gwledda 
Ar  gyrph  y dewrfilwyr  ar  gochfaes  y gâd, 

A’r  fidog  lemfiniog,  ar  waed  dynol  feddwa ; 

0 Dduw  rho  dangnefedd  a heddwch  i’n  gwlad ! 

Ti,  Oruwch-reolwr  amcanion  plant  Adda, 

’Nawr  ar  y llifeiriant  O ! eistedd  dy  hun, 

A goruwch-reola  yr  ymgyrch  fawr  yma, 

1 ateb  dybenion  daionus  i ddyn. 

A brysied  y diwrnod  bo  hedd  yn  teyrnasu, 

A hyfryd  dangnefedd  drwy’r  ddaear  i gyd, 

A’r  fidog,  a’r  cleddyf,  a’r  fagnel  yn  cysgu, 

Heb  byth  eisiau’u  deffro  mewn  unparth  o’r  byd. 


HEDDWCH  PRESENOL  A RWSIA. 


Y Fuddugol  yn  Mangor,  Mehcfin  2,  1856. 


Mae’r  awel  yn  sisial  uwch  beddau  eiu  dewrion 
Yn  mhyrth  cysgod  angau  y sibrodd  gair  “Hedd” 
Drôs  lechwedd  bryn  Cathcart  lle  huna  ein  meibiou 
Y rhai  bu  eu  celain  yn  porthi  y bedd 
A ffrydiau’r  Crimea  sy’n  seinio  gair  “Heddwch” 
Wrth  olchi  y cochwaed  fu’n  gwrido  y wlad; 


AR  YR 


30 


Elfenau  a deimîant  ryw  newydd  dawelwch, 

Y nefoedd  ni  theimla  eííeithiau  y brad. 

Heddwch  yw  newydd  y fellten  adeiniog, 

Wrth  íForchi  drwy’r  gwledydd  adyfnffyrdd  y dou 
Heddwch  gyhoedda  yn  mhobman  yn  frysiog, 

Fal  cenad  liawenydd  didrai  i bob  bron  ; 

Heddwch  a roddodd  y wen  ar  bob  wyneb, 
Tangnefedd  a heddwch  yw  testyn  eu  cân ; 

Y dagrau  a’r  galar  a droed  yn  sinoldeb, 

A hedd  roes  fynwesau  y milwyr  ar  dân. 

Heddwch  medd  inegnyl  yr  Inyalides  gan  ruo, 

Ein  noswyl  sydd  agos — ein  gwaith  sydd  ar  ben ; 
Heddwch  medd  twrf  yr  elfenau  mewn  cyfFro- 
Mae  heddwch  i’w  ganfod  drwy’r  byd  yn  ddilen; 
Heddwch  medd  Elundain  a’i  thrymion  gyflegrau, 
Yn  fanllef  fyddarawl  o’r  Parldau  a’r  Twr, 

Wrth  rwygo  yr  awyr  IIedd,  Hedd  medd  y pelau, 
'Ni  chawn  ni  gymeryd  mwy  fywyd  un  gwr, 

Heddwch  medd  tonau  yr  Euxine  cynhyrfus, 

Fy  nyfroedd  byth  mwyach  ni  wridir  a gwaed, 
Wrth  olchi  creiglanau’r  Crimea  fythgofus  ; 

Heddwch,  o Heddwch,  gwir  heddwch  a gaed ; 
Heddwch  medd  tyner  awelon  y nefoedd, 

A hwyliau’r  llyngesau  sy’n  sibrwd  Hedd,  Hedd, 
Tangnefedd  a Heddwch  yw  rhuad  y moroedd, 

Y fagnel  ddistewyd — gorchfygwyd  y cledd. 

Heddwch,  caed  Heddwch  medd  Eryr  Efranconia, 

A grymus  Lew  Prydain  a rua  Hedd,  Hedd ; 

Yr  Eryr  sy’n  trydar,  y Llew  a orwedda ; 

A’r  arfau  angeuol  ddymchwelwyd  o’u  sedd ; 
Heddwch  a etyb  yr  Arth  fawr  o Pwssia, 

Ni’m  gwelir  i eto  yn  dyfod  o’m  fFau, 

Corweddaf  fel  oenig  ar  seiliau’r  hedd  yma, 

Nis  gallaf  ddod  allan  mae’r  ddor  wedi’i  chau. 

Y rhyfel  aeth  heibio,  mae  hedd  yn  teyrnasu, 

Y cleddyf  a’r  fìdog  sy’n  huno’n  un  wedd, 

Y fagnel  angeuol  sydd  wedi  tawelu, 

Ein  gwyr  a’n  llyngesoedd  ddychwelant  mewn  hedd 
A heddwch  y gweiniwyd  y cleddyf  gloddestgar, 
Trwy  heddwch  ataliwyd  y dilrod  oedd  fawr ; 


81 


Bu  beddwch  yn  angau  i’r  wrthrin*  ddigymar, 

Mae  baner  wen  heddwch  yn  chwdfio  yn  awr. 

Y cleddyf  gloddestgar  a’rfidog  rnddliwiog, 
Cyd-hunwGh  yr  awrhon  yn  dawel  mewn  hedd, 

Na  foed  i chwi  ddeíîro  fel  oííer  llawruddiog, 

Ond  cysgwch  yn  dawel  ar  waelod  y bedd, 

Nes  delo  yr  adeg  iwch  fod  yn  ddefnyddiol, 

Fel  arfau  amaethwyr  er  llesiant  pob  gwlad, 

Pryd  hyny  cyfodwch  fel  gweision  ufuddol, 

A chewch  yn  wastadol  wir  uchel  fawrhad. 

Y gwaedlyd  faes  rhyfel  gaiff  fantell  fiodeuog, 

Ceiíf  ffrydiau  yr  Alma  ymdreiglo  mewrn  hedd  ; 

Sebastopol  hefyd  a’i  muriau  gorddrylliog, 

Sy’n  awr  yn  meddianu  tawelwch  y bedd. 

Maent  fel  yn  cydofyn,  “ Pa  le  mae  y milwyr, 

A’r  trymion  gyfiegrau  fu’n  ddinystr  i ni, 

A’r  trymllyd  geubelau  fu’n  hisian  drwy’r  a^tyr, 

Gan  arllwys  eu  dinystr  i waered  yn  lli  ?” 

Ond  tawel  ddistawrwydd  a etyb  “ mewn  Heddwch,” 
Mae’r  gwyr  yn  dychwelyd,  fe  weiniwyd  y cledd, 

Mae’r  trymion  gyflegrau  yn  awr  mewn  llonyddwch, 
E ddarfu  y rhyíel — teyrnasu  mae  hedd. 

Heddwch,  caed  Heddwch  medd  lluaws  o wragedd, 
Ein  gwyr  a gawn  weled  yn  dod  adre’n  fyw, 

A lluaws  o famau  a waeddent  yn  unwedd 
Ein  plant  sy’n  dychwelyd  diolchwn  i Dduw. 

O anadl  y megnyl,  o ffiniau  y beddrod, 

Derbynir  y milwyr  yn  anwyl  drachefn  ; 

Mae’r  tonau’n  cusanu  y llongau  sy’n  dyfod, 

Mae’r  nefoedd  yn  gwenu  wrth  weled  y drefn. 

Heddwch,  caed  heddwch,  mae’r  weilgi  eangfaith 
Yn  berffaith  agored  i longau  y byd ; 

Lle  bu  y cadlongau,  mae  llongau  trafnidiaeth, 

Yn  marchog  y tonau  mewn  heddwch  ynghyd. 

Mae  masnach  y gwledydd  drwy’r  Hedd  yn  blodeuo, 
Mae  dorau  trafnidiaeth  yn  awr  led  y pen ; 

Galluoedd  gelynol  sydd  wTedi  ymuno 
I berffaith  gyflenwi  eu  gilydd  heb  sen, 

Dos  Rhagot  O Heddwch  nes  iti  feddianu 
Pob  congl  o’r  ddaear.  pob  teyrnas  ynghyd, 


*Gwrthrin  neu  ryfej. 


32 


Ac  yna  mewn  rhwysgedd  boed  iti  deyrnaiu, 

A lienwi  a’th  swynion  galonau  y byd. 

Ac  yna  cawn  weled  y dedwydd  Filflwyddiant, 

A heddwch  fel  afon,  cyfiawnder  fel  mor, 

A phob  peth  yn  gweithio  er  rhoddi  hyrwyddiant 
^ I deyrnas  yr  Iesu,  yr  Arglwydd,  ein  Ior, 
Cenhedloedd  y ddaear  ar  dvvr  o hen  fegnyl, 

Dros  rydlyd  gleddyfau  ysgydwant  eu  llaw, 
Wrth  wel’d  yr  olygfa  fe  chwarddai  yr  engyl, 

Yn  arwyl  hen  oííer  celanedd  a braw. 


YR  YSGOL  SABBATHOL. 


Y Fuddugol  yn  Nghylchwyl  Lenyddol  Talybont,  ger 


Marworyn  o dan  oddiar  allor  y nef, 

0 anfon  belydryn  tanbeidioì, 

Nes  enyn  fy  nghalon  i godi  ei  llef 

Mewn  moliant  i’r  Ysgol  Sabbathol; 
Seraphiaid  y wynfa  rhowch  fenthyg  eich  dawn 
Fel  gallwyf  gymhlethu  fy  nghaniad, 

A dangos  daioni  yr  Ysgol  yn  llawn, 

1 fynu  i ddyddiau’i  sefydliad. 

Pan  ydoedd  fíurfafen  ysbrydol  ein  gwlad 
Yn  orlawn  o dduon  gymylau, 

Heb  seren  yn  unman  yn  arwyddocad, 

O wawriad  mwy  dedwydd  amserau. 

Yr  Ysgol  Sabbathol  ddaeth  allan  pryd  hyn 
A myrdd  o fendithion  i’w  dilyn, 

Gwasgarodd  y caddug  a guddiai  bobs  bryn> 

A’n  gwlad  a ailwisgodd  yn  ddichlyn. 


AR 


Bangor,  1857. 


33 


Gafaelodd  yn  nwylaw  y píentyn  diddysg, 

A dysgodd  y Wyddor  oll  iddo, 

A nefawl  oleuni  wasgarodd  i’n  mysg, 

Nes  gwelwyd  yr  henwyr  yn  dawnsio  ; 

Y Gair  Dwyfoledig  a roddwyd  yn  llaw 
Pob  un  o’i  hoíF  ddeiliaid  siriol, 

Holl  uífern  gynhyrfwyd,  ai’r  diafol  i fraw, 

Yn  liwyddiant  yr  Ysgol  Sabbathol. 

Amcanwyd  ei  hyrddio  clros  derfyn  y byd, 

A’i  lladd  yn  ei  gwendid  boreuol, 

Ond  clod  i’r  Goruchaf  mae’n  aros  o hyd, 

Er  gwaethaf  ymdrechion  y diafol, 
Gorchfygodd  bob  gelyn  mae  heddyw  yn  ben, 

Ac  addyrn  i Walia  fynyddig, 

Ac  yn  ei  gogoniant  yr  erys  heb  len, 

Gan  eistedd  ar  sedd  dyrchafedig. 

Mae’r  drws  yn  agored  mae’n  gwaeddi,  O dewch 
I ’mofyn  am  fara  i’r  enaid, 

Mae  croesaw  iwch  ddyfod,  O deuwch  bẅytewch, 
Mae’r  cyfan  yn  rhad  i fy  neiliaid, 

0 deuwch  mae’r  nefoedd  yn  gwenu’n  y gwaith, 
Mae’r  Duwdod  ei  hunan  yn  lloni, 

Mae’n  addaw  mel  cj^sur  ar  ddiwedd  ein  taith, 
Ond  gwneud  iawn  ddeft^ddiad  o honi. 

Ysgolion  mawreddawg  y byd  a gydgloir, 

Ar  ddiwrnod  cynhaliad  ein  Hysgol, 

Y diwrnod  sancteiddiaf  o’r  cyfan  a roir, 

Yn  ddiwrnod  i’r  Ysgol  Sabbathol; 

Ei  dydd  a neillduodd  yr  Arglwydd  ein  Duw, 
Yn  ddiwrnod  i faethu  yr  enaid, 

Pwy  beidia  a diolch  a’i  ysbryd  yn  fyw, 

Am  gariad  ein  Duw  at  drueiniaid, 

Nid  gweithiau  Athronwyr  Paganaidd  y byd 
Ddadlena  yr  Ysgol  Sabbathol, 

Neu’r  Prif-feirdd  Cenedlig  roddasant  eu  bryd 
I chwilio  am  bethau  daearol, 

Y Bibl  ei  hunan  ddadlenir  yn  hon, 

Y llusern  i’r  bywyd  tragwyddol, 

Cyduned  pob  enaid  i ddwedyd  yn  ílon 
Un  Jacob  yw’r  Ysgol  Sabbathol. 

Mae  ynddi  ddigymar  Bellwelur  y Gair 
I wel’d  y Jerusalem  nefol, 

E 


34 


A thrwyddo  canfyddir  yr  Orsedd  yn  gîír, 

A’r  seintiau  yn  llu  annifeiriawl, 

A’r  Iesu  ei  hunan  yn  eistedd  yn  ben, 

A’r  euraidd  delynau  mewn  bywyd, 

Gogoniant  y nefoedd  a ddengys  heb  len, 

Y bythawl  gartrefle  dedwyddyd. 

Os  gweithiwn  yn  ddiwyd  drwy  ystod  ein  hoes? 

Yn  unol  a’i  Llyfr  bendigedig, 

Cyrhaeddwn  y Ganaan  uwch  goíid  a loes, 

Cawn  gwmni  ein  Crist  croeshoeliedig ; 

Mae’n  sefyll  fel  allwedd  i wynfyd  y nef, 
Mynegfys  i wlad  y goleuni, 

Bywydfad  i groesi’r  íorddonen  ddofn  gref, 

Awn  drosti  yn  hwn  gan  ymloni. 

Coronau  cenedloedd  paganaidd  y byd, 

Oedd  amlder  eu  duwiau  eulunol ; 

Athenia  a Rhufain  gyfodent  ynghyd 
I ddangos  eu  dawn  areithyddol ; 

Daw  Lloegr  orenwog  i ddangos  mewn  bri 
Ei  gwrdd  sefydliadau  masnachol, 

Oud  gwir  ardderchawgrwydd  ein  Cymrufach  ni, 
A’i  choron  yw’r  Ysgol  Sabbathol. 

Iprjádijst 

AR  YR  HWYR. 


Un  o destynau  Cylchwyl  Lenyddol  Bangor,  1857. 


I wlad  y gorllewin  mae’r  haul  yn  dynesu 
Fel  cerbyd  olwynawg  gan  hebrwng  y dydd, 

A myrdd  o gymyíau  fel  gosgordd  o’i  ddeutu, 

A’u  mentyll  porphoraidd  yn  gwylio  beth  fydd; 
Y tanbaid  belydrau  sy’n  dechreu  gwanychu, 
ìíid  yw  eu  disglaerdeb  yn  gymaint  yn  awr, 


35 


A’r  hwyrawl  lem  awel  sy’n  dechreu  dadebru, 

Mae  golwg  bruddglwyfus  ar  v/yneb  y llawr. 

Y siriol  laswelltyn  o’i  degwch  sy’n  gwywo, 

Y lili  brydferthawl  ni  edrych  mor  hardd, 

Y rhosyn  tryliwiawg  sy’n  dechreu  edwino, 

Mae  gwywdeb  i’w  ganfod  dros  wyneb  yr  ardd. 

Y Cestrum  persawrus  sy’n  cau  ei  gwpanau, 

Wrth  golli  yr  huan,  a’i  olwg  yn  wyw; 

A’r  awel  yn  sisial  yn  lleddf  drwy  y cangau, 

Fel  pe  yn  ymofyn  u a ydynt  yn  fyw?” 

Y fronfraith  a’r  fwyalch  o demlau  y llwyni, 
Ddiweddant  eu  cyngerdd  ddifyrus  yn  awr, 

A’r  ’hedydd  perleisiawl  sy’n  awr  ar  ddistewi, 

O entrych  yr  wybren  disgyna  i lawr ; 

Ac  yntau’r  bronrhuddyn  ymwna  am  ei  gysgod, 
Mewn  perífaith  dawelwch  i dreulio  ei  “ Hwyr,” 

Y tônau  melusion  sy’n  awr  wedi  darfod. 
Diweddwyd  cyngerddau  y gwigoedd  yn  llwyr. 

Draw,  draw  ar  y doldir  y diwyd  amaethydd 
Sy’n  brysur  yn  gollwng  ei  wëoedd  yn  rhydd, 

Y march  sy’n  gweryru  yn  fawr  ei  lawenydd, 

’Nol  darfod  gor’chwylion  lluddedig  y dydd, 

Ei  feistr  ddilyna  nes  cyraedd  ei  breseb, 

Ac  yno  y treulia  yr  hwyjrddydd  yn  11  on, 

Ac  yntau  ddychwela  i’r  ty  mewn  sirioldeb, 
Llawenydd  eistedda  yn  deg  ar  bob  bron. 

A’r  forwyn  ganfyddaf  yn  ysgafn  ei  chamrau, 

Yn  cychwyn  i gasglu  y buchod  ynghyd; 

Ehyw  ganiad  felusber  ddaw  allan  o’i  genau, 
Gofalon  y diwrnod  alldudia  i gyd, 

Ynghanol  y fuches  clywch,  clywch  ei  pher  dônau 
Yn  adsain  drwy’r  meusydd,  o fwjmed  ei  chân, 

Mae’r  awel  yn  cludo  ei  meìus  ganiadau,| 

Mae’i  chalon  yn  gynes,  a’i  meddwl  ar  dân. 

Fel  hyn  y pynciai’r  forwyn  wyl 
Ei  miwail  gân  i Dduw  mewn  hwyl; — 

‘‘Er  na  feddianaf  bethau’r  byd, 

Mae  genyf  olud  nefol; 

Fy  hoff  Waredydd  yw  fy  rhan, 

A’m  gwobrwy  annherfynol : 

Os  yw  fy  ngwisg  a’m  gwedd  yn  wan, 


36 


Mewn  cyílwr  egwan  isel, 

Caf  wledda  gyda’m  Harglwydd  cu, 
A’m  gwisgo  fry  fel  angel. 

Ar  fìgyrnawg  lethrau’r  mynydd, 
Safai’r  bugail  dewr  ei  hun, 

Gyda’i  braidd  mewn  gwir  lawenydd, 
Plentyn  anian  yw  y dyn, 

Yno  cân  y gwr  yn  bybyr, 

Un  o Salmau  Edmund  Prys, 

Nes  gwefreiddio  telyn  natur, 

Idd  ei  wrando  gyda  brys. 

‘ Yr  Arglwydd  yw  fy  mugail  clau, 
M âd  byth  eisiau  arnaf, 

A gorwedd  gaf  mewn  porfa  fras, 

Ar  lan  dwr  gloywlas  araf. 

Fe  goledd  f ’enaid  ac  fe’m  dwg, 
’lihyd  llwybrau  diddrwg  cyíion, 
Er  mwyn  ei  Enw  mawr  dilys 
Fe’m  ty wys  ar  yr  union.’  ” 

Ac  yna  cynulla  ei  ddefaid  i’r  gorlan, 

I’w  cadw  rhag  rheibus  wylltfilod  yr  hwyr 
Ei  grafFus  ddefaidgi  edryclia  i bobman, 

Pob  congl  o’i  amgylch  a chwilia  yn  llwyr, 
Ac  yntau  a gluda  yr  wj7n*yn  ei  fynwes, 

Yn  dyner  ac  esmwyth,  heb  deimlo  un  cam, 
Nes  cyraedd  y gorlan  gauedig  a chynes, 

Pryd  hyny  gollynga  bob  oen  idd  ei  fam. 

Yntau'r  gweithiwr  gwargrymedig 
Sydd  yn  cychwyn  tua  thref, 

Mae  ei  olwg  yn  lluddedig, 

Gweithiwr,  gweithiwr  ydyw  ef; 
Gwerthodd,  do,  ei  rynms  freichiau, 

Ei  chwys  yn  ddafnau  eithaf  prid, 
Treuliodd  nerth  a grym  cyhyrau, 
Gwel  ei  wyneb  darfu’r  gwrid. 

CaíFael  bara  idd  ei  deulu, 

Barodd  iddo  wneud  feí  hyn; 

Atynt  ’n  awr  mae  yn  dynesu, 

Gwel  ei  fwth  a’i  furiau  gwyn, 

Dacw’i  ddor  yn  gilagored, 

Gwel  ei  wraig  yn  edrych  drwy, 


37 


Dacw  yntau  iddo’n  myned, 

I’w  cymdeithas  anwyl  hwy. 

Dacw  gadarn  deyrn  y dydd 
Yn  suddo  i groth  yr  eigion, 

Megis  cawr  lluddedig  rhydd 
Ogwyddiad  pen  yr  awrhon ; 

Hwythau’r  rhuddawl  gymyl  draw, 

O’i  amgylch  yn  galaru, 

Gwrida’r  eigion  yn  y braw, 

Mae’r  dydd,  mae’r  dydd  yn  trengu. 

Oesawl  fryniau’r  byd  ymgodent, 

Fel  ar  flaenau’u  traed  yn  awr, 

I’r  gorllewin  braidd  na  thremiant, 

Ar  ol  i’r  huan  lithro  i lawr ; 

Iachus  chwaon  ar  eu  llethrau, 

Sisialent  gyda’r  blodau  blydd, 

D’wedant  hwythau  mewn  agweddau, 

Yn  iach,  yn  iach  i dad  y dydd. 

Mae’r  tanllyd  huan  wrth  ogwyddo’i  ben, 

Yn  agor  ini  greadigaeth  fawr, 

Mae  rhyfeddodau  gwych  y nefoedd  hardd 
I’w  gwel’d  yn  amlwg  gyda  llygaid  noeth, 

Naill  gysawd  goruwrch  cysawd  ini  sydd 
Yn  dangos  ei  anfeidrol  allu  Ef; 

A heuliau  disglaer  o aruthrol  faint, 

A myrdd  o fydoedd  llai  o’u  cylch  yn  troi. 

Esgynaf  fry  yn  ngherbyd  pẁylliant  i 
Graíf  sylwi  ar  weithredoedd  mawrion  Ior, 

O’n  daear  fach  drwy’r  eyfundraethau  af 
Yn  uwch,  yn  uwch  nes  cyraedd  dorau’r  drydedd  nef, 
Er  gweled  gwaith  yr  Ilwn  a roddodd  fod 
I’r  heuliau  tanbaid,  ac  i’r  cydser  fyrdd, 

I grewr  Sadwrn  gyda’i  modrwy  fawr, 

A’r  holl  blanedau, — Gwener  gydag  lau, 

A Mercher  yn  ordanbaid,  a Mawrth  a’i  goleu  rhydd, 
Uranus  yn  y pellder  fel  am  droi’r  hwyr  yn  ddydd. 
Er  dringo  o’r  naill  blaned  fawr  i’r  llall, 

Ac  o un  cysawd  i uwch  cysawd  fry, 

Ni  welaf  ond  ei  law  anfeidrol  Ef 
Yn  llywio’r  greadigaeth  fawr  i gyd, 

Rhy  wan  yw  golwg  gyda  meddwl  meidrol  dyn, 

I ddirnad  dy  weithredoedd  mawrion  di  o Dduw ! 
Tydi  yr  hwn  a’th  Air  a roddaist  fod  i’r  oll 


38 


O'r  bydoedd  mawrion  llachar  welaf  fi, 

A’th  Amnaid  di  yw  rheol  eu  cylchdroau  hwy, 
Fob  un  o gylch  ei  briod  ganol  bwynt  ei  hun. 
Tydi  sy’n  llywio’n  daear  fechan  ni, 

Gan  roddi  iddi  ddydd  a nos  mewn  trefn  ; 

Tydi  sy’n  peri  pan  ymguddia’r  haul, 

Fr  seren  ddisglaer  acw  yn  y gogledd  fod 
Yn  lamp  arweiniol  idd  y morwr  dewr, 

Pan  gilia’r  huan  idd  ei  hunawl  gell. 

Y talbraff  oleudy  ar  lan  y mawr  weilgi, 

Sy’»  gwasgar  goleuni  i deulu  yr  aig, 

Y morwr  o’i  weled  a ddawnsia  mewn  yni, 

Gan  wyliaw  ei  lestr  rhag  taraw  wrrth  graig, 

Goblyga’i  brif  hwyliau  cyn  dyfod  o’r  ddunos, 

A’i  gan  fydd  4 4 Awn  adref,  awn  adref  yn  llon, 
Cydganwm  mae  hafan  ddymunol  yn  agos, 

Er  gwaethaf  cynddaredd  ac  ymchwydd  y don.” 

Y lleuad  arianaidd  arglwyddes  y nos, 

Ganfyddaf  drwy  odreu  y cymyl, 

Am  wasgar  ei  llewyrch  dros  fynydd  a rhos, 
Ymddengys  fel  pe  yn  ein  hymyl; 

Yn  araf  ymddyrcha  goruwch  i bob  bryn, 

Gan  arllwys  ei  disglaer  oleuni ; 

Os  collw^^d  yr  huan  caed  gem  wedi  hyn, 

Gem  werthfawr  yw  hon  er  ein  lloni. 

Pcb  planed,  a seren,  a lloer  sy’n  ymryson 
Ám  gael  ein  gwas’naethu  yn  angladd  y dydd, 
Ac  fel  am  alltudio  pob  trymllyd  ofìdion, 

A rhoddi  pob  meddwl  yn  dawel  a rhydd, 

Mae  natur  bron  gwenu  rhwng  cysgu  ac  eífro, 
Gan  rym  eu  goleuni,  ond  heb  deimlo’u  tes, 

Er  cryfed  eu  lleufer  nid  oes  dyfiant  iddo, 

Pan  gollwyd  yr  huan  fe  gollwyd  y gwres. 

Yn  awr  mae  distawrwydd  i’w  orsedd  yn  dringo, 
Gan  erchi  tawelwch  drwy  anian  i gyd, 

Ac  yna  ar  amnaid  mae’r  eigion  heb  gyífro, 

Ün  wendon  aflonydd  nid  oes  ar  ei  hyd, 

Mae’r  gwynt  wedi  blino  yn  cario’r  cymylau, 
Tawelwch  deyrnasa,- — un  cynwrf  nid  oes, 
Mae’r  mwg  yn  dyrchafu  i’r  awyr  yn  dorchau, 

A natur  yn  cysgu  heb  deimlo’r  un  loes. 


39 


Trwst  rhuglawg  gerbydau  ar  brif-ffordd  ni  ehîywír, 
Na  mareh  a’i  garlainiad  yn  unman  drwy’r  fro, 

Ond  murmur  yr  afon  wrth  dreiglo  drwy’r  ddoldir, 
Yn  sisial  a’r  cerig  ar  wely  o rô; 

Ac  ainbell  i fachgen  ysgafndroed  yn  rhodio 
Yn  nghwmni  ei  Forfydd  yn  siriol  a lion, 

Y sercli  yn  angerddol,  a’r  fynwes  yn  tanio, 

A gwasga  ei  fenyw  yn  dyner  i’w  fron. 

Aml  iawn  y bydd  y ddau 
Dan  ryw  goeden, 

Gyda’u  gilydd  yn  mWynhau 
Oriau  llawen, 

Adrodd  holl  helyntion  oes, 

Weithiau’n  twymno, 

Ond  diweddu’r  oll  heb  loes, 

Byth  yn  digio. 

Y gwyndarth  sy’n  nofio  dros  brydferth  ddyffrynoedd 
Fel  gortho  eangfaith,  nes  cuddio  pob  glyn, 

Ac  hefyd  yn  hongian  ar  aeliau’r  mynyddoedd, 

Ac  weithiau’n  ymsymud  nes  cuddio  y bryn, 

A’r  gwyrddlas  eginyn  sy’n  awr  yn  drwmlwythog, 

Y gwlithyn  arianaidd  sy’n  plygu  ei  ben, 

Fel  pe  yn  ymgrymu  i’w  Dduw  Hollalluog, 

Creawdwr  a llywiwr  y ddaear  a’r  nen. 

Yr  hwyr  sy’n  rhoi  bywyd  i’r  llwynog  ysglyfgar, 

A golwg  llechwrus  mae’n  dyfod  o’i  ffau, 

Cyfeiria  ei  rediad  i blith  y dof  adar, 

Ac  atynt  yn  gyflym  mae  ef  yn  nesau, 

O ! dacw  y cadnaw  yn  dechreu  cigyddio 
Yr  ieir  gyda’r  gwyddau,  a’r  hwyaid  yn  llu, 

Mae  hwythau  yn  gweiddi  mewn  dychryn  a chyffro, 
Nes  cael  atynt  sylw  preswylwyry  ty. 

Ond  cyn  iadynt  gyraedd  i faes  yr  ymladdfa, 

’Nawr  dacw  y milyn  yn  cilio  mewn  trefn, 

A dacw  un  bachgen  yn  syrthio  mewn  gwasgfa, 

Ei  wydd  ef  ei  hunan  a wel  ar  ei  gefn  ; 

Er  maint  ei  ddolefain  fe  chwardda  y milyn, 

Gan  herio  medrusrwydd  holl  helwyr  y fro, 

I ddwyn  ei  ysglyfaeth,  ac  yna  yn  sydyn 
Ymgilio  i’w  loches,  a’r  ddaear  yn  dô. 

Yr  ysbail  a renir  yn  eigion  y ddaear, 

Ac  yno  fe  welir  y torllwyth  i gyd ; 


40 


Ymgomio  a’i  gydmar  wna’r  milyn  ysglyfgar, 

A hwythau’r  cenawon  chwareuant  ynghyd; 
Ac  yna  cynlluniant  yn  llon  wedi  hyny 

Pa  ìe  y gwynebant  yr  hwyrddydd  drachefn, 
A chydymollyngant  drwy’r  ífau  oll  i gysgu, 
Yn  berífaith  adigyfíro  yn  ol  eu  hotf  drefn. 

A hithau  ddallhuan  o’r  diwedd  sy’n  dod 
O’i  cheubren  gan  ddechreu  oerlefaín, 
Anedd-dy  y clefyd  a’r  haint  yw  ei  nód, 

Ac  yno  y gawria  yn  gerain, 

Fel  meudwy  unigol  yn  wastad  bydd  hon 
Yn  gwibio  o gangen  i gangen. 

Ei  herchyll  ysgrechau  a draidd  i bob  bron 
Pan  glywir  hi’n  gwaeddi  mewn  angen. 

Ust!  ust!  clywch  felus  dôn 
O demlau’r  osglawg  lwyni, 

A pheraidd  fawl  i’r  Ion, 

A glywn  o fysg  y perthi, 

Yr  eos  yno  sydd  a’i  llais 
Yn  chwareu  telyn  anian, 

Mae’n  teimlo  dan'ei  bron  ryw  glais, 

Yr  hwn  a weithia  allan.“ 

O mor  ddymunol  yw, 

Cael  bod  yn  gwrando  arni, 

Yn  moli  enw  Duw, 

Gan  felus,  felus  odli; 

Prif  organ  ber  y berth  yw  hi, 

Ei  chathlau  sy’n  amrywiog, 

Ac  addysg  mawr  a rydd  i ni, 

Yn  ei  chaneuon  enwog. 

O’r  braidd  na  feddyliwyf  fy  mod 
Yn  deall  ei  hodlau  melusion, 

Wrth  eilio  yn  gynes  ei  chlod 

I’r  Arglwydd  am  fawredd  ei  roddion, 
“Nid  ydwyf  íì’n  medi  na  hau, 

Fy  Nuw  i o hyd  sy’n  gofalu, 

’Rwyf  finau  yn  ymlawenhau, 

Gan  ddiolch  am  hyny  drwy  ganu. 

Ysgubor  i gasglu  ystor 

Ni  feddaf, — ^r  hyny’n  ddieisiau, 
Gorphwysaf  ar  haeledd  fy  lor, 


41 


A phynciaf  o blith  y cangenau, 

Pan  fyddo  cerddorion  y llwyn, 

Yn  gorphwys  ’nol  darfod  eu  cydgan, 
Dadganaf  íÿ  odlau  yn  fwyn, 

Nes  swyno  telynau  pefr  anian” 

Mor  wahanol  yw  syniadau 
Meibion  dynion  am  yr  Hwyr; 

Mor  amrywiol  eu  trefniadau, 

At  ei  threulio, — Duw  a ẁyr, 

O’r  fath  gellwair,  a’r  fath  bechu, 

O’r  fath  loddest  sydd  drwy’r  wlad; 

A’r  fath  blygu  at  orsedd  Iesu, 

Gwaeddant  yno  ar  eu  Tad. 

Fe  dreulia’r  boneddwr  yr  Hwyr  mewn  llawenydd, 
Ynghanol  y ddawnsfa  yn  siriol  ei  wedd, 
Difyrwch  a gloddest  a gar  efe  beunydd, 

A meib  y gyfeddach  ò’i  amgylch  mewn  hedd; 

Y delyn  fydd  yno  yn  arllwys  ei  swynion 
I’r  cwmni  gloddestgar  nes  gwefrio  y lle, 

A hwythau  yn  unawl  yn  sugno  cysuron, 

Ac  un  yn  rhoi  allan  ei  gan  iddo  fe, — 

O mor  ddifyr  yw’r  gyfeddach, 

Ar  hyd  yr  hwyr, 

Hid  oes  le  mewn  bod  amgenach 
I dreulio’r  hwyr 
Cwmni  llon  oll  o un  galon. 

Telyn  fwyn  a gwinoedd  cryfìon, 

Gyda  seigiau  bras  melusion, 

Ar  hyd  yr  hwyr. 

Difyr,  difyr  yw  ein  cwmni, 

Ar  hyd  yr  hwyr, 

Canwn,  dawnsiwn,  gan  ymloni, 

Ar  hyd  yr  hwyr, 

Pa’m  y byddwn  yn  bruddglwyfus, 

Pan  yn  yfed  gwinoedd  melus, 

Pob  peth  sydd  i’n  gwneud  yn  hoenus, 

Ar  hyd  yr  hwyr, 

Meibion  galar  ant  yr  hwyr 
I’r  mýnwentau, 

Yno  treuliant  hi  yn  llwyr, 

Mewn  gruddfanau ; 

F 


42 


Un  uwch  bedd  ei  anwyi  wraíg 
Fydd  yn  wylo, 

Bron  na  theimla  cellau’r  graig 
Ddirgel  gyíFro. 

Arall  fydd  uweh  hedd  y ferefe 
Fu’n  ei  garuy  , 

Hyd  nes  darfu  angau  erch 
Eu  hysgaru; 

Caugau’r  Yw,  ac  yntau’i  hun? 

Yn  cyd  wylo, 

Gwlych  a’i  ddagrau  fedd  y fûn, 
Wrthymado. 

Milwr  dewr  cyn  gado’i  wladt 
Yn  ei  deulu, 

Dreulia’r  olaf  hwyr  yn  llad, 

I gusanu 

Flant  ei  f^mwes  gyda’i  wraig, 

Gan  fíarwelio,  % 

Cyn  gwynebu  dros  yr  aig 
I erch  frwydro. 

Heb  ond  gobaith  gwan  cael  dychwel 
At  ei  deulu  hoô*  dracheíh, 

Plygai  wrth  yr  orsedd  uchel, 

Gwaeddai  “ boddlon  wyf  i’r  drefn^ 

Ac  os  cwympaf  yn  yr  aerfan, 

Bydd  yn  dad  i’m  plant  tra’n  fyw, 

Ac  yn  dwr  i’m  priod  egwan, 

Ti  addewaist  hyn  o Dduw,” 

Difyr  ydyw  hwyr  y gweithiwr, 

Oddi  amgylch  tân  o fawn, 

Yno’n  felus  yr  adroddant 
Eu  helyntion  oll  yn  llawn; 

Son  am  galed  waith  y diwrnod, 

Son  am  eiriau  chwerwon  gaed, 

Son  am  weithrediadau  hynod 
Yn  y diwrnod  hwnw  wnaed. 

Bydd  Morfydd  orlandeg  yn  gwau, 

Ac  Elen  fûn  hawddgar  yn  nyddu, 

A Dafydd  yn  ymlawenhau 
W rth  ddarllen  “Gorchestion  Beirdd  Cymru.” 
Af  fìnau  yn  Brydydd  fy  hun,” 

Medd  Dafydd,  u mor  wired  a’m  geni, 


43 


Fe  aìlai  y deuaf  yn  un 

O’r  dynion  ystyrir  yn  gewri. 

Astudiaf  reolau  y gan, 

Darllenaf  holl  weithiau’r  prif  awdwyr, 
Nes  rhoddi  fy  meddwl  ar  dan, 

Ac  yfed  eu  hysbryd  yn  drylwyr, 

Ap  Gwilym,  Goronwy  o Fon, 

D.  Ionawr,  a Dewi  Wyn  enwog, 
Geirionydd,  ac  eraill  fydd  son 

Am  danynt  drwy’r  byd  yn  ílodeuog.” 

Daw  Arthur  a’i  chwedl  drachefn, 

A’r  gwr  fel  rhyw  frenin  yn  gwrando, 

A hono  aiíF  drosodd  mewn  trefn, 

A'phawb  mewn  rhyw  hwyl  yn  ymgomio; 
A phan  ddaw  yr  hwyrbryd  i’r  bwrdd, 

Bydd  pawb  yn  y bwthyn  yn  barod, 

Pryd  hyny  gostegir  y twrdd, 

0 Gorphwysant  o lafur  y diwrnod. 

Rhoddwn  drem  i fwth  y Cristion, 

I’w  weled  ef  yn  treulio’i  hwyr, 

Yno  gwelwn  bawb  o galon. 

Yn  iawn  dreulio  hon  yn  llwyr; 

Maetha’r  gwr  y piant  yn  ddiwTyd, 

Yn  nghyfiawnion  eiriau’r  nef, 

FTefoedd  fach  er  pob  rhyw  adfyd, 

Yw  ei  fwthyn  anwyl  ef. 

Ysgol  Jacob  welir  yno, 

A’i  phen  yn  cyraedd  fry  i’r  nef, 

Engyl  Gwynfa  arni’n  gwrando 
Ar  ei  ddwys  ymbiliau  ef ; 

Cludant  mewn  costrelau  cariad 

Ddagrau’r  gwr  mewn  teimlad  byw, 

Wrth  gyflwyno’i  hun  a’i  deulu, 

Drwy  y nos  i ofal  Duw. 

Bu  hwyr  bythgofiadwy  yn  ngardd  Gethsemana, 
Pan  chwysodd  ein  Prynwr  y “ dafnau  o waed,” 

A thrwy  ei  erch  boenau,  a’i  ing,  a’i  ddwys  wasgfa, 
Adferiad  dynoliaeth  syrthiedig  a gaed; 
Distewodd  yr  erchyll  daranau  o Sina, 

Ehoes  ffordd  i bechadur  gael  maddeu  ei  fai, 

Pwy  beidia  a diolch  wrth  gofio’r  hwyr  yma; 

Mae  moroedd  ei  gariad  yn  para’n  ddidrai. 


44 


Mal  cwympa  y bluen  o asgell  yr  eryr, 

Pan  ar  chwim  ehedip.d  yn  entrych  y nen, 

Y cwympa  mawr  leni’r  tywyllwch  drwy’r  awyr, 
Gordoant  y ddaear  naiil  len  ar  ol  llen, 

Yr  oesawl  fynyddau  o’n  golwg  a guddiant, 

Ni  welir  y rhaiadr  er  cly  wed  ei  ru  ; 

Ceinderau  mawr  natur  o'n  golwg  a guddiant, 

O olwg  bruddglwyfus  ail  íddi  ni  fu. 


CAROL  NADOLIG. 


Tôn. — “ HofFder  Owain  Glyndwr.” 


0 Dduw  rho  ryw  awydd  yn  enaid  marwolion, 

I uno  eu  cydgan  ag  engyl  y nef, 

Y rhai  fu’n  anthemu  fod  ceidwad  i ddynion, 

Yn  gorwedd  mewn  preseb  yn  Bethlehem  dref, 

Os  canodd  yr  engyl  am  eni’n  Gwaredwr, 

Faint  mwy  yw  ein  dyled  ni  lychod  y llawr, 

O laid  llygredigaeth  fe’n  codir  drwy’n  Prynwr, 
Cyfìawnder  a’r  nefoedd  sy’n  gwenu  yn  awr. 

Bu  Sina  yn  arllwys  ei  drystfawr  daranau, 

A’r  ddeddf  drwy  yr  oesau  yn  gvv^aeddi  am  waed ; 

Ond  bellach  caed  heddwch  i’r  wyn  a’r  eidionau, 

E ddarfu’r  cysgodau  y sylwedd  a gaed ; 

Y seren  a welwyd  gan  Balaam  o’r  cynfyd, 

Sydd  heddyw  yn  Haul  y Cyfiawnder  i’r  byd, 

Ac  yn  ei  belydrau  tanbeidiol  mae  bywyd 
I Adda  a’i  deulu  syrthiedig  i gyd. 

O ryfedd  ryfeddod,  y Duwdod  ei  hunan 
Yn  gorwedd  yn  bìentyn  mewn  llety  tylawd, 

Yr  hwn  sydd  yn  llywio  y nef  a’i  llu  eirian, 

Yn  gwisgo  ein  dyndod,  a dioddef  ein  gwawd, 

Ymgolli  mewn  sypdod  niae’r  nefol  gerubiaid, 

Wrth  gynyg  ar  ddatgan  am  gariad  Mab  Duw. 

Yn  disgyn  o’r  nefoedd  i blith  peehaduriaid, 

A rhoddi  ei  fywyd  dros  holl  ddynolryŵ. 

Wrth  ddilyn  ei  deithiau  drwy  wlad  Palestina, 

O Dduw  x>a  fath  groesau  a gafodd  efe, 


O’r  llety  11  wm  bregus  yn  Bethle’m  Ephrats, 

1 fynydd  Calfaria  nes  marw’n  ein  lle, 

Ei  erlid  a’i  gabln  er  maint  ei  arwyddion, 

A wnaeth  yr  Iuddewon  yn  greulawn  a chroes; 
Pysgodwyr  tylodion  fu  iddo’n  gyfeillion, 

Phyw  wr  dirmygedig  fu’n  íesu  drwy’i  oes. 

Yn  ngardd  Gethsemane  bu  ef  yn  gweddio, 

A’i  chwys  yn  defnynu  yn  waed  ar  y llawr, 
Ond  gwaddôd  y cwpan  a yfodd  ef  yno, 

Sy’n  fêl  i’r  ddynoliaeth  syrthiedig  yn  awr, 

A chusan  bradychwj^d  ein  Iesu  dihalog ; 

Cymerwyd  ef  eilwaith  at  Pilat  i’w  lys, 

Ac  yno  fe’i  barnwyd  fel  adyn  yn  euog, 

A dedfryd  marwolaeth  roed  arno  ar  frys. 

Ei  groesbren  a gariodd  i fynydd  Calfaria, 

Ac  arni  bu  farw  i ninau  gael  byw, 

Pwy  beidia  a chanu  wrth  gofio’n-  gwaith  yma, 
Caed  ífordd  i bechadur  ddychweìyd  at  Dduw ; 
A daear  Judea  a rwygodd  ei  dillad, 

Ar  adeg  croeshoeliad  Gwaredwr  y byd, 
Daeargryn  arswydus  arûoddei  farwnad, 

Mewn  gorchudd  o alar  bu’r  haul  ar  y pryd.. 
Ystyria  bechadur  er  maint  dy  drueni, 

Eod  byw’yd  i tithau  yn  angau  y groes, 

At  orsedd  trugaredd  anturia  mewn  gweddi, 

I eríÿn  maddeuant  o feiau  dy  oes, 

Mae’r  Iesu  trugarog  a’i  freichiau  yn  barod 
I’th  dderbyn  di  druan  i’w  fynes  mewn  hedd. 

O gwrando  di  heno  ar  lais  dy  gydwybod, 

Ëhag  ofn  byddi  foru  yn  barod  i’r  bedd. 


CAN — CYMRU. 

Tôn — “Llwyn  Onn.” — Cyflwynedig  i’r  Penrhyn  Slate 
Quarry  Harmonic  Society. 


O Gymru  anwylaf  o’m  calon  fe’i  caraf, 

A’r  llenyrch  lle  treuliais  foreuddydd  fy  oes, — 

Ei  gwylltion  fynyddau  uchelgrib  a hoífaf, 

Eu  llethrau  a ddringais  heb  ofìd  na  loes; 

Mae  rhyw  arddunolrwydd  yn  uthredd  ei  chreigiau, 
Yn  gwneud  i’m  eu  caru  nas  gwn  i pa  fodd; 
Cofleidio  eu  gilydd  wma’i  moelydd  a’i  bryniau, 

Fel  gwelir  y plentyn  a’r  fam  wrth  eu  bodd. 


46 


Wrth  edrych  i fynu  i’w  banawg  fynyddau, 

Ei  llynoedd  godidog  sy’  i’w  gwel’d  yn  mhob  cellt 
Aberoedd  grisialaidd,  a thrystfawr  raiadrau, 

I’w  gweì’d  íel  colofnau  rhewedig  o bell; 

Ar  hyd  ei  doldiroedd — afonydd  dolenawg, 

Ar  dreigliad  gwastadol  i fynwes  yr  aig, 

Ac  weithiau  wrtlr  ddisg}rn  dros  lethrau  ysgytlirawgr 
Mewn  mawr  gynddeiriogrwydd  gwnant  gawgiau 
o’r  graig- 

Dinasoedd  bj^wiogawl  sy’n  hulio’i  dyffrynoedd, 

A thlysiori  bentrefydd  yn  hulio  pob  bryn; 
Bythynod  gwyngalchiog  ar  eiliau’i  mynyddoedd, 

A themlau  Jehofa  yn  harddu  pob  bryn, 

Ysgolion  Sabbathol — colegau’r  trigolion, 

Allweddau  i’r  nefoedd  yn  ddiau  ynt  hwy; 

A Gair  Duw  a daenir  drwy  lion  gan  ei  weision, 

Pa  wlad  dan  y nefoedd  a’i  breintiau  yn  fwy? 

Mae  rhuad  y fagnel  i glustiau  y Cymro, 

Yn  hollol  ddìeithr  tra’n  sangu  ei  wlad, 

Na  chleddyf  ysglyfgar  i erchyll  gigyddio, 

Na  bidog  lemfiniog  i lunio’r  un  brad; 

Ond  heddwch  gwastadol  drwy  hon  sy’n  teyrnasu, 

A chorfí  yr  holl  genedl  yn  frodyr  un  fryd: 

O Gymru ! 0 Gymru  pwy  beidia  a’i  charu, 

Pa  wlad  yn  aiì  iddi  o wledydd  y byd. 

Hi  fagodd  ei  dewrion  yn  ymgyrch  y cadau, 
Wynebent  i’r  frwydr  er  trymed  y tan; 

A beirdd  fu’n  dyhidlo  eu  melus  fwyn  odlau ; 

Arwyddair  fy  Nghymru  ywT  “Rhyddid  a Chan.” 
Wel  hoffed  a fyno  frasdiroedd  Amerig, 

Australia  gyfoethog  a’u  mawredd  a’u  bri, 

Bhyw  fwthyn  gwyngalchog  ar  lethrau  mynyddig 
JÉen  Gymru  cartrefle  yr  awen  i mi, 

CAN 

YSTYRIAETII  AR  DDIWEDD  BLWYDDYN. 

Tôn—<4  Ar  hyd  y Nos.” 

Ow!  mae  adwyth  codwm  Eden, 

Yn  dal  o hyd, 

Nid  yw'n  bywyd  ond  fel  niwlen, 

Yn  hyn  o fyd; 

Dengys  blwyddyn  ar  ol  blwyddyn, 


47 


Fod  ein  hoes  yn  prysur  ddirwyn, 
Bydd  yn  fuan  yn  y terfyn, 

Rhaid  gado’r  byd. 

Heddyw  gwelwn  lan  wynebau, 

A’u  siriol  wedd, 

011  yn  nwyfus  eu  calonau, 

Mewn  hyfryd  hedd, 

Ond  cyn  diwedd  blwyddyn  eto, 
Faint  o honynt  ellir  rifo, 

Wedi  angau  du  eu  cwyunpo 
I ddistaw  fedd. 

Mae’r  gormesdeyrn  yn  teyrrnasu, 
Mewn  rhwysg  a grym, 

Gwna  i’r  beilchion  uchel  blygu, 

A’i  gleddyf  llym, 

Hen  ac  ieuangc,  gwan  a nwyfus, 
Gwympa  i lawr  wTrth  ei  ewyllys, 
Gwna  dyrfaoedd  yn  adfydus, 

A’i  gleddyf  llym, 

Cwympa  angau’r  dynion  doniol, 

Er  maint  eu  gwerth, 

Tery  hwy  a’i  gledd  yn  farwol,. 

Er  mai'nt  eu  gwerth, 

Pen  coronog  fel  cardotyn, 

Rydd  yn  fwyd  i bryf  y dyffryn, 
Taro  mynwes  pawb  a dychryn, ; 

W na  angau  certh. 
Cyttundebau’r  byd  ddatoda, 

A’i  gleddyf  llym, 

Megys  dyfroedd  fe’i  gw7asgara, 

A’i  gleddy f llym ; 

Ond  mae  cysur  pur  i ninau, 

Pan  yn  morio  drwy  y tonau, 

Iesu  dynodd  golyn  angau, 

Er  maint  ei  ryin, 

Nid  yw  mwyach  ond  negesydd 
I blentyn  Duw, 

Gwysia’r  saint  i fro’r  llawrenydd, 
Byth  gyda  Duw ; 

Ond  i’r  annuw  mae’n  ddychryndod, 
Hyrddia  hwy  i dan  diddaríòd, 

O ymdrechwn  fod  yn  barod 
I fyn’d  at  Dduw. 

DIWEDD. 


CỲNWYSIAD. 


TÜ  DÁL. 

Pryddest  ar  Lanau  Ogweu  ...  ...  4 

Pryddest  ar  Fab  y-Wraig  Weddw  ö Nain  ...  16 

Pryddest  ar  Gwymp  Sebastopol  ...  ...  23 

Pryddest  ar  yr  Heddwch  presenol  a Rwsia  ...  29 

Fryddest  ar  yr  Ysgol  Sabbathol  ...  ...  32 

Piyddest  ar  yr  Hwyr  ...  ...  »..  34 

Carol  Nadolig  *..  ...  ...  ...  44 

Can  Cymru  ...  ...  ...  ...  45 

Ystyriaeíh  ar  ddiwedd  blwyddyn  ...  ...  46 


Bcthesda:  Argrajfwyd  gan  R.  Jones . 


PRYDDESTAU 


AR 


WAHANOL  DESTYNAU, 


EOBYN  WYN  0 EIFION. 


BETHESDA: 

ARGRAFFWYD  DROS  YR  AWDWR,  GA»  R,  JONES. 
1855, 


■ 


1 ; ; : Ÿ" 

■ . J.  i 


v ' 


RHAGYMADRODD. 


Fr  Nghtdwladwtr  Caredig, — 

Wrth  gyflwyno  hyn  o Farddoniaeth  i’ch  dwylaw,  dymun- 
wyf  i cliwi  ddeall  mai  nid  rhyw  synied  uchel  am  eu 
teilyngdod  a’m  cymhellodd  iV  hargraffu,  ond  ar  gais 
lluaws  o’m  cyfeillion.  Dymunir  ar  y craff  a’r  gwyntyllwr 
beidio  a bod  yn  greulon  wrthynt,  gan  gofio  mai  llafur  y 
gweithiwr  ydynt ; a bod  y rhan  fwyaf  o honynt  wedi  eu 
cyfansoddi  wrth  lewyreh  y ganwyll. 

Gobeithiaf  y dangoswch  eich  caredigrwydd  i hyn  o lyfr 
Irwy  ei  brynu  ; yr  hyn,  hyderaf,  na  fydd  yn  niwed  i chwi? 
ond  y gall  fod  yn  lles 

Tch  Gostyngedig 

A’ch  Annheilwng  Wasanaethwr 

ROBYN  WYN  0 EIFION, 


CYNWYSIAD. 


TU  DAL* 

Pryddest  ar  Haelioni  Arglwyddes  Louisa  Pennant  ...  5 

Pryddest  ar  Naomi  ...  12 

Pryddest  ar  y Mor  81 

Englyn  i’r  Cwmwl 89 

Brwydr  Alma  ...  40 

Penillion  ar  ymweliad  y Frenhines  Victoria  â Bangor  46 
Englynion  ar  Ymadawiad  Mr.  Daniel  Parry,  Gyrwr  y 
Llythyr-gerbyd  o Bwllheli  i Fangor ; yn  nghyda 
chyfeiriad  at  ei  arosiad  yn  Nghaernarfon  ...  47 

Dau  Englyn  Buddugol  i John  Francis,  Ysw.,  Llywydd 

Cyfarfod  Llenyddol  Bethesda,  Arfon,  1854  ...  48 

Englyn  Buddugol  yn  Eisteddfod  Madog,  1851  ...  48 


PRYDDESTAU,  &C. 


HAELTONI  AEGLWYDDES  LOÜISA  PENNANT. 


Un  o Destynau  Cystadleuol  Cyfarfod  Llenyddol  Bangor,  Ion.  1, 1855. 
Barnwyd  y Bryddest  hon  yn  teilyngu  y wobr. 

Hawdd  hudo  y Beirddion  at  Morfudd  ac  Elen, 

Duwiesau  eu  traserch,  myfyrdod  yr  awen, 

I son  am  eu  glendid , en  gwallt , a’u  hwynebau, 

A’u  lluniaidd  gyrfí  gwisgi — prydferthwch  yr  oesau. 

Ond  beth  ydyw  harddwch  neu  fíurfiad  gwynebpryd 
Wrth  galon  haelfrydig  i*r  tlawd  yn  ei  adfyd? 

Rhy  ofer  i’r  awen  yw  tywallt  ei  moliant 
Ar  flodau  gwywedig,  ar  drothwy  diflaniant; 

Caed  testyn  rhagorach,  a mwy  cysegredig, 

Sef  llunio  É<cân  folawd”  i fun  ddyrchafedig; 

Yr  hon  mae  ei  chalon  yn  allor  tosturi, 

A’i  gwreichion  wasgara  yn  deg  eluseni. 

Aelwydydd  y tlodion  gan  hon  a siriolwyd, 

Yn  nyfnder  y gauaf,  fe’n  tyner  gynheswyd. 

Gwaith  ofer  yw  myned  at  borth  yr  athronydd 
I geisio  esboniad  manylgraíf  a chelfydd 
Ar  ystyr  haelioni — Arglwyddes  Louisa, 

A ddyru  esboniad  mewn  teg  amddiffynfa:' 

Ei  mynwes  gysegrwyd  i gri  y dinodded, 

A’i  phenaf  hyfrydwch  yw  estyn  ymwared 
I bawb  mewn  caledi,  llawenydd^ei  chalon 
Yw  porthi’r  amddifaid,  a noddi  y^gweddwon; 


AR 


6 


Nis  gall  ei  mwyn  deimlad  ar  angen  byth  syl\riÿ 
Na’i  dwyfran  dostarus,  heb  ddangos  haelioni. 

Aml  foreu  cymylog  yn  nghanol  yr  Hydref, 

Ei  chamrau  gyfeiriodd,  draw,  draw  tu  a chartref— 

Y weddw  bryderus,  a?i  lluaws  blant  llwydion, 

Rhai’n  llymaidd  eu  cefnau,  a'u  cylla  yn  weigion. 

0 ! ’r  weddw  ddigalon,  mae’n  adfail  tylodi, 

A drych  ei  gwynebpryd  rydd  brawf  o'i  thrueni, 

Yn  mysg  ei  phlant  egwein,  a’Ì  chalon  bryderus, 

Yn  ofni  du  wyneb  y gauaf  ystormus; 

1 lawr  yr  eisteddodd,  do,  ganwaith  i wylo, 

Ar  aelwyd  ddu  oerilyd,  heb  dân  i ymdwymno; 

A’i  meddwl  a lyncwyd  gan  ddwys  fyfyrdodau, 

Mewn  pryder  a gofal  y treuliai  nosweithiau; 

Gwel’d  gauaf  yn  agos,  a hithau’n  ddiallu 

I wisgo  i phlant  bychain,  a’u  cynes  ddilladu; 

Ond  ofer  ei  phryder. — Na,  na,  dacw  galon, 

A dacw  wir  alìu  i dori.’n  hanghenion 
<cArglwyddes  Louisa  sy’n  prysur  ddynesu, 

Mae  gobaith  yr  awrhon  i’r  du  gwmwl  chwalu: — 
Clywch  sibrwd  gorlawen  y galon  oedd  gynau 
Yn  neuadd  anobaith  a’i  dost  ddirdyniadau : — 

“ Pa  beth  yw’  rhagofal,  neu  bryder  gormodol, 

“Mae  Un  sy’n  llywyddu  ar  bethau  tymorol, 

“Mae’n  gweled  ein  hangen,  medd  hefyd  genhadau, 
‘‘Gall  agor  eu  calon  i dori  ein  heisiau; 

“ Y boreu  pan  ydoedd  y gwyll  a’r  goleuni 
<cYn  ymladd  a’u  gilydd,  a’r  nos  yn  dihoeni, 

“ A minau  yn  wylo  yn  effro  fy  hunan, 

“ A’m  dagrau  yn  golchi  tlws  wyneb  fy  maban — 

“ Yn  ofni  gwel’d  natur  yn  agor  ei  llygaid, 

“ A minau  heb  allu  i dori’i  angenrhaid  : — 

“ Fy  anwyl  blant  bychain,  fy  mhethau  tylodion, 

“ Hwy  gysgent  yn  esmwyth  mewn  difyr  freuddwydion, 
“ A minau  yn  cyfrif  y prysur  fomentau, 

ÉÍGan  w'ylio  dan  ochain  lwyd  wyneb  y borau  : 

“Ond  ha  ! yn  lle  ofni  y dydd  disgwyliedig, 

“Fe’m  siomwyd  yr  awrhon,  mae’n  ddydd  bendigedig; 
Mae  troed  ar  y trothwy,  mae  mynwes  haelionus 


7 


« Ar  ddyfod  i’m  bwthyn  â chalon  dosturus; — 
«Llonyddwch  deimladau,  a dagrau  llawenydd, 
Ymgiliwch  am  enyd, — fy  mynwes  bydd  lonydd; 

“ A chwitliau  ’mhlant  anwyl — ei  phen  a ysgydwodd. 
<cUst,  ust,  byddwch  ddistaw,  ’r  Arglwyddes  ddynesodd,. 
“ Mae’i  llaw  ar  yr  rliag-dor,  a?i  hynaws  forwynion 

A welais  drwy” 

Ar  hyny  cyn  gorphen  o honi  hi  draethu, 

Teimladau  ei  chalon  i’w  hanwyl  fân  deulu — 
Arglwyddes  Louisa  a ddaeth  i’w  llwyd  fwthyn, 

Ac  aml  drugaredd  oedd  yno  i’w  dilyn; 

A’i  gweled  bob  amser  rydd  wrid  o sirioldeb 
Ar  ddwyrudd  plant  angen — llawena  eu  gwyneb, 

Fel  hyn,  pan  ymwela  a’r  weddw  ddinodded, 

Bydd  hyny  ei  hunan  yn  fyd  o ymwared. 

Gwrthbanau  gyfrana  i’w  tyner  gynhesu, 

A’r  glo  yn  dunelli  i filoedd  wna  ranu; 

Siriola  fwthynod  y diwyd  lafurwyr, 

Gwobrwya  ddiwydrwydd  y gwrol  chwareiwyr; 

Dillada  y noethion,  clud  wisga’r  anghenog, 

A’i  hoífder  yw  porthi  y truan  newynog; 

Am  ddiwrnod  ymwelodd  ag  ochrau  Llanllechid, 

Gan  estyn  trugaredd  i’r  tlawd  tan  ei  ofid; 

A thlws  blwyf  Llandegai,  glyn  Saron  Eryri, 

A lonodd  hi  ganwaith  drwy’i  helaeth  haelionL 
Diwydrwydd , Darbodaeth,  a glendid  teuluaidd, 

Yw  hoífder  ei  chalon,  cefnoga’n  wresogaidd 
Bob  rhinwedd  lle  bynag  y gwelo  hwn  yno, 

A’i  hael  elusenau  y gwna  eu  gwobrwyo; 

Ei  chalon  drugarog  ddych’myga"  haelioni, 

Drwy  ífurfio  aml  <c  glybiau ,”  ar  gyfer  tylodi. 

A Phont-y-twr  deimlodd  haeîfrydedd  ei  chalon; 
Bethesda  brydferthwyd  à’i  thyner  deg  roddion — 
Henafgwyr  diallu  o gylch  Capel  Currig, 

A’r  gweddwon  ganmolant  ei  rhoddion  haelfrydig — 

Hen  bobloedd  dylodion  yr  ardal,  bob  blwyddyn 
O’i  llaw  elusenaidd,  cardodion  wnaent  dderbyn. 

Yn  brydlawn  y gwasgar  hi  ’i  theg  elusenau, 

Er  dirfawr  lawenydd  i bawb  fo  mewn  eisiau. 


s 


Cyn  gwisgo  y Garnedd  ei  gwenwisg  am  danî, 

Cyn  gwynu  copaoedd  mynyddoedd  Eryri, 

Cyn  hulio  llechweddau  migyrnog  bro  Pentir, 

Cyu  geni  y llwydrew  ar  wyneb  y doldir — 

Eu  blaen  a achuba, — gorweddfa’r  tylodion 
Gynhesa  hi’n  brydferth  â’i  gwerthfawr  gardodion; 
A’r  cefnau  oedd  gyneu  yn  nôd  i’r  trwm  oerni — 
Corwyntoedd  yr  Hydref  a’i  ddeifiol  galedi; 

Eu  carpiau  ysgydwai  yr  hwyrol  awelon, 

A’u  gwrid  a ysbeiliodd  yr  oerllyd  hin  greulon; 
Ond  ah!  yn  lle  carpiau,  ein  henwog  Arglwyddes, 
A ddyru  heirdd  wisgoedd  tra  buddiol  a chynes; 

Y bachgen  fe.l  oenig  a naid  o lawenydd, 

A’r  eneth  amddifad,  sy’n  falch  o’r  wisg  newydd; 

Y wlad  a’i  bendithia,  a dinas  fawr  Bangor 
Gyduna  i’w  moli  nes  tanio  pob  goror; 

Clogwyni  Eryri  chwedleuant  ei  chlodydd, 

A’r  Ogwen  a’u  hetyb  o waelod  y dolydd. 

Un  noswaith  y weddw  a’i  bychain  heirdd  unig 
Gydunant  ei  molawd  ar  hwyr-ddydd  Nadolig  : 
Fel  hyn  yr  ymdorai  eu  caniad  aelwydaidd — 

Eu  carol  difyrus  i’r  Fam  Elusenaidd  : — 

0 ! mor  fwryn,  fy  mhlant  caredig, 

Ar  hyd  y nos, 

In’  eleni  yw’r  Nadolig, 

Ar  hyd  y nos. 

Llawer  gwaith  y bu’m  yn  crynu, 

Wrth  wel’d  gauaf  du  yn  nesu; 

Ond  fy  ofnau  droed  yn  ganu, 

Ar  hyd  y nos. 

Yn  lle  oerfel  i’n  hanrheithio, 

Ar  hyd  y nos — 

Aelwyd  lân,  a thân  i ymdwymno, 

Ar  hyd  y nos. 

Dowch  fy  mhlant  a ch  mwyn  benillion 
I’n  Harglwyddes  o un  galon ; 

Mae  ei  henw’n  tanio’n  dwyfron, 

Ar  hyd  y nos. 


9 


Rhoes  y glo, — raor  dlws  yw’r  aelwyd, 
Ar  hyd  y nos; 

Pawb  o honom  a gynheswyd, 

Ar  hyd  y nos, 

Do,  rhoes  ini  fwy  na  hyny, — - 
Gwrthbanau  heirdd  i hulio’n  gwely; 

Ni  faidd  oerni  mwy  ein  drygu, 

Ar  hyd  y nos. 

Hawdd  yw  canu  i’n  Harglwyddes, 

Ar  hyd  y nos; 

Nid  oes  iddi  un  gydmares, 

Ar  hyd  y nos. 

Hon  a drydd  y ganaf  oerllyd, 

In’  yn  adeg  fwyn  a hyfryd  : 

Symud  wnaeth  ein  poen  a’n  hadfyd, 

Ar  hyd  y nos. 

Dillad,  lluniaeth,  er  llawenydd, 

Ar  hyd  y nos, 

Roddes  iu’  at  erwin  dywydd, 

Ar  hyd  y nos  : 

Ni  raid  ofni’r  Calan  wyliau, 

Na’i  ferwinol  hin  yn  ddiau — 

Oerni  du,  a’r  trwm  gawodau, 

Ar  hyd  y nos. 

Difyr  i’n  fel  hyn  yw  canu, 

Ar  hyd  y nos, 

Glod  eiu  hoflf  Arglwyddes  wiwgu, 

Ar  hyd  y nos. 

Tra  bo’r  Castell,  ac  Eryri, 

Tra  bo  ton  yn  chwyddo’r  weilgi, 
Bendith  nef  ddisgyno  arni, 

Ar  hyd  ei  hoes. 

Felly’r  weddw  a’i  hanwylion, 

Ddyblant  eu  per  ganig  dlos; 

Llonder  brwd  a losgai  ’u  calon, 

Yno’n  llon  4 ar  hyd  y nos;’ 

Gefn  y nos,  mewn  mwyn  freuddwydion. 


10 


Canai’r  plant  nes  deffro’r  fam; 

Hithau  wed’yn  a gydganai — 

Aeth  y carol  bach  yn  fflam. 

Fel  hyn  mae  ei  chlodydd  yn  enyn  pob  mynwes; 
Pob  bwthyn  a lenwir  gan  adsain  ei  chlod; 

Prif  destyn  y siarad  yw’r  dyner  Arglwyddes, 
Nid  oes  ei  hanwylach  drwy  Gymru  yn  bod. 

ISIid  darpar  y gwisgoedd  i gludo  y cefnau, 

A gwisgo  ’r  traed  noethion  yn  unig  a ivna; 

Nid  estyn  yr  ymborth  i’r  truan  mewn  eisiau* 

Ac  anfon  y gostreì  at  wella  y cla’. 

Na,  na,  hi  a ddarpar  ar  gyfer  y meddwl, 

Gan  roddi  Ysgolion  i blant  yr  holl  fro. 

Cyfrana  yn  helaeth,  ymrodda  yn  gwbwl 
I wasgar  dysgeidiaeth  yn  helaeth  i’r  to 
Sy’r  awrhon  yn  codi  hyd  lethrau  Eryri; 

Myn  godi  dynoliaeth  i’w  safon  ei  hun, 

Myn  roddi  dysgeidiaeth  i blant  y chwareli, 

Gan  deilwng  gydnabod  “fod  enaid  mewn  dyn.” 

Myn  fagu  athronwyr  meddylgraff  fel  Bacon , 

I olrhain  holl  anian  a’i  deddfau  di  ri’; 

Ac  uchel  seryddwyr  fel  Herschel  a Newton, 

Y rhai  a ymgodant  i uchder  a bri. 

Pwy  wyr  na  cheir  eto  ryw  deg  Arfonwyson, 

I syllu  o uchel  glogwyni  ein  gwlad; 

A’i  dalent  i synu  ein  treiddgreiff  seryddion, 

Gan  godi  hen  Walia  i uchel  fawrhad. 

Llawenydd  ei  chalon  yw  maethu  dysgeidiaeth, 
A meithrin  talentau  mân  blant  yr  holl  wlad; 

Hi  gynal  ysgolion  â’i  chyfoeth  ehelaeth, 

Er  taenu  gwybodaeth,  mewn  uchel  fawrhad : 
Myn  wneuthur  Eryri  yn  Athen  hyglodus, 

A’i  lluaws  blant  tlodion  yn  ddoethion  yr  oes, — 
Yn  adduru  y genedl  mewn  enw  mawreddus, 

I rodio  ffyrdd  rhinwedd,  yn  ddillyn  eu  moes. 

Yn  fynych’r  ymwela  a’r  lluaws  ysgolion, 

I deilwng  wobrwyo  eu  llafur  a’u  dysg, 


11 


Gan  wasgar  traethodau,  a llyfrau  tylysion» 

Ac  yno  fel  mamaeth  eistedda  yn  mysg 

Y bechgyn  iachusol,  aJr  llednaîs*  enethod, 

Y rhai  a ymgrymant  o?i  blaen  gyda  moes; 

Difyrwch  ei  chalon  a fydd  eu  cyfarfod, 

A’i  phleser  yw  meithrin  heirdd  egin  yr  oes. 

Bob  blwyddyn  anrhega  y plant  â gwledd  enwog — 
Yn  Nghastell  y Penrhyn,  derbynir  y llu, 

Ac  yno  fe’u  llenwir  â seigiau  godidog, 

A darpar  bob  moddion  i’w  lloni  yn  gu; 

Ac  yno  y lluaws  fel  wyn  a clwareuant; 

Ni  fu  ’r  fath  lawenydd  yn  unman  erioed. 

Hwre!  i’n  Harglwyddes,  yn  fynych  a roddant, 

A swn  eu  gorfoledd  ymchwralai  drwy’r  coed, 

Ond  ofer  yw  dechreu,  prin,  prin  gallwn  nodi 
lthinweddau’n  HarglwTyddes,  a’i  helaeth  haelioni. 
Bendithion  y weddw^  a’r  rheidus,  a ddisgyn 
Mewii  moliant  a diolch  ar  deulu  y Penrhyn; 

Ei  henw  sy’n  anwyl  gan  ddirif  henafgwyr — 

Ei  henw  fawrygir  gan  fyrdd  o’r  chwarelwyr — 
Bugeiliaid  y cymoedd,  ar  benau’r  clogwyni, 

Ber  eiliant  ei  molawd  nes  siglo  y llethri; 

A’r  plant  o’r  gwaelodion  atebant  eu  caniad, 

0 barch  i’n  Harglwyddes,  nes  tanio  ein  henwlad. 

Ei  henw  anwylir  gan  bawb  drwy’r  ardaloedd, 

A’i  hil  a fendithir  tra  dyrch  ein  mynyddoedd 
Eu  bauog  glogwyni  i fro  y cymylau. 

Tra’r  heulwen  yn  llwybro  trwy’r  maith  eangderau — 
0 deulu  i deulu,  o oes  i genhedlaeth, 

Y treiglir  ei  henw  mewn  bri  ac  uwTchafìaeth; 

A’i  hael  elusenau  a geir  iddi’n  gofion, — 

Colofnau  ei  rhinwedd,  i’r  lluaws  tylodion. 

Boed  iddi  hir  einioes  i wneuthur  daioni, 

A’i  dyddiau  a fyddo’n  ddiofid  o hyd  : 

A chaífed  deg  hir-oes  i wisgo  penwyni; 

Ac  yna  pan  byddo  ar  ’madael  a’r  byd — 


12 


Doed  gosgordd  ysblenydd  o gedyrn  angylion 
IV  chyrchu  hi  adref  i ddìnas  y Nef ; 

Ac  yno  mewn  urddas  caifF  ŵisgo  y goron, 

A chanu’r  ber  anthem  am  byth  Iddo  Ef. 


PRYDDEST  AR  NAOMI. 


Ar  hwyr  rhyw  ddydd,  difyrus  ddiwrnod  teg, 
Dwy  feuyw  lesg  ymrodiai’n  araf  deg — 

I bentref  tlws  ar  derfyn  Moáb  wlad, 

Orweddai  ar  gyíhniau  Juda  fad  : 

Ar  lethr  y bryn,  chwareuai’r  bngail  gân, 

Nes  swyno  o’i  ol  y diadelloedd  mân; 

Hyd  danau  ’i  Delyn , rhedai  ’i  fysedd  cain, 

A cheinciai  dôn  o ryw  nefolaidd  sain  : 

Gostegai’r  awel, — tawai  hon  a’i  chan, 

I wrando’r  alaw  ber  o’i  danau  man. 

Mewn  gwelltog  faes  ar  fynwes  dyífryn  hardd, — 
Addurnol  wyneb  fel  blodeuog  ardd, 

Y laeth-ferch  iach  berorai  ganig  dlos, 

A’i  hemyn  mwyn  ogleisiai  fryn  a rhos; 

A’r  adar  man  yn  llysdy  gwyrdd  y dail, 

A chwyddai’r  gan,  ni  chlywid  gynt  ei  hail. 

Pryd  hyn  yr  haul  is  godreu  cwmwl  pelJ, 

A welid  draw  ar  drothwy  ’i  nosawl  gell; 

Ei  olaf  belydr  ar  y goediog  fron, 

Arliwiai’r  gwellt  yn  dlos  olygfa  lon, 

Ei  hwyrol  wên  addurnai’r  bannog  drem, 

Gan  wisgo’r  tiroedd  gydag  aur  a gem  : 
Darfyddai’r  dydd  a’r  nos  oedd  yn  neshau, 
Heneiddiai’r  dwyrain  draw  gan  ymbruddhau; 
Ac  yno  mawr  ymdynai’r  ddwy  yn  mlaen, 


13 


0 gylch  en  llwybr,  rhosynau  oedd  ar  daen ; 

Gwir,  cryn  wahaniaeth  rhyngddynt  oedd  yn  bod, 
Mewn  hoender,  glendid , a chydmarol  oed, — 
Edrychai  un  ag  olion  adfyd  prudd, 

A’i  ddw'ylaw  wredi  rhychu  ’i  llyfndeg  rudd, 

Yr  hwrn  tebygid  a fu  gynt  yn  hardd, 

Fel  rhosyn  thvs,  neu  deg  flodeuog*ardd; 

Y llygaid  by  wiog  fu’n  pelydru  serch, 

Gan  otìd  llechant  mewn  pantleoedd  erch, 

A’r  llesg  aelodau  oeddynt  gynt  mor  chwim, 

Trwy  ddirfawr  boen  yr  ymsymudant  ddim; 

Yn  mraich  y llall,  yn  araf,  cerddai’n  vran, 

Yn  llesg  a blin  i’w  cyfeiriedig  fan. 

A’r  llall , oedd  fenyw  bur  ddifreg, 

Yn  harddaf  un,  yn  llawn  prydferthwch  teg; 
Addfwrynder  mewn  rhyw  ostyngedig  fri, 
Addurnai  ei  hawddgarol  wyneb  hi, 

Ei  llygaid  glwys  ad-daflent  swynol  serch, 

Yn  lanaf/w?i  rinwTeddol,  foesol  ferch; 

Sidanaidd  wallt  fel  aur  gudynau’r  wawr, 

A lithrent  dros  ei  theg  ysgwrydda’i  lawrr. 

Ond  tebyg  iawrn,  galarwisg  wisgai’r  ddwy, 

Yn  arwrydd  galar  ac  angeuol  glwy’, 

Am  ryw  berthynas  gladdwyd  yn  y bedd, 

A’u  gofid  dwrys,  am  dano  draetha’u  gwedd; 

Dan  gyd-och’neidio,  ’r  ddwy  ymdynai’n  mlaen, 
Nes  cyrhaeddasent  at  ryw  hvydaidd  faen, 

Ger  min  y fíbrdd,  eisteddent  yno’i  lawr, 

Er  ysgafnhau,  o’u  lludded  trymllyd  mawr. 

Nid  oedd  i’w  lloni,  ond  murmurawrg  nant, 

Swn  flfrwd  yn  treiglo  trwy  iselaidd  bant, 

A dwndwr  pell  y pentref  bychan  oedd 
Yn  taro’u  clnst,  a’r  ber  fugeiliaw~g  floedd; 
Alawai’r  gwynt,  chwareuai  nosawl  gerdd, 

I’w  lloni’n  fw'yn,  ar  gangau’r  goecìwig  wrerdd; 
Ond  eto’r  nos,  neshai,  yn  nes  o hyd, 

A thaena’i  mantell  dy well,  dros  y byd ; 

c 


14 


Pryderent  am  gael  llety  clyd, 

I orwedd  dros  y nos  ynghyd; 

Ond  pan  ofidient  yn  en  braw, 

Hwy  welent  ddyn,  yn  dyfod  draw^ 
Megys  un  yn  rhoddi  tro, 

Trwy  yr  hardd  flodeuog  fro; 

Ymddifyrai  yno’n  fad, 

Yn  mhrydferthwch  llawn  y wìad. 

0 gam,  i gam,  yn  araf  iawn, 

Fe  ddenai  trwy  yr  oror  lawn, 

A draw  cyfeiriai  yn  ei  flaen, 

Hyd  at  y ddwy  oedd  ar  y maen: 
Dieithr-ddyn  oedd,  a ddaeth  i fyw, 

O’r  Aipht,  i’r  eirian  oror  syw; 

AV  ddwy  gyferchid  ganddo’n  lìon, 

Ei  wên  a esmwythai  eu  bron; 

Fel  hyn  llefarai  wrth  y ddwy, 

Pob  gair  oedd  falm  i wella’u  clwy; — 
<eO!  wragedd  hoíf,  ai  dwy  ddieithriol  y’ch? 

Yn  mysg  estroniaid,  ar  ryw  hirbell  daith; 

Gan  ofid,  sefwch,  megys  cywir  ddrych; 

Eich  gruddiau  tybiaf,  sydd  gan  ddagrau’n  llaith, 
Mae  61  rhyw  adfyd  caled  yn  eich  gwedd; 

Ac  arwydd  llesgedd, — codwch,  dewch  yn  mlaen* 
Mae’r  nos  gerllaw,  i’ch  rhan  ni  ddigwydd  hedd, 
Wrth  eistedd  yma  ar  yr  oerllyd  faen;” 

Ar  hyny’r  ddwy,  godasant  ar  ei  gais, 

A chydsyniasant,  a’i  ddyngarol  lais. 

Cymhellai  iddynt  lety  clyd, 

Os  deuant  gydag  ef; 

1 huno’n  dawel  yno  ’nghyd 

Dan  nodded  Ior  y nef; 

A’r  ddwy  a godai  nawr  yn  Hon, 

Dan  wenu  arno’n  gu; 

Diolchus  deimlad  lanwai’u  bron, 
Cyfeirient  at  y ty. 

Ac  yno  fe’u  derbyniwyd  hwy, 

Mewn  modd  caredig  iawn, 


15 


A diawsent  groesaw,  fwy  na  mwy, 

A pbob  ymgeledd  lawn; 

Ar  ©1  mwynhau’r  garuaidd  wledd, 
Decbreuodd  gwr  y ty, 

Eu  holi’n  fwyn,  a llon  ei  wedd, 

Yn  fanol  am  a fu — 

Am  eu  cenedl,  am  eu  teulu, 

Am  eu  taith,  ac  am  eu  gwlad, 

Am  eu  helynt,  a’u  helbulon, 

Ei  ofynion  ydoedd  fad; 

Ond  pan  ’roedd  ar  ddechreu  holi, 
Llithrai  deigryn  dros  ei  grudd* 

Ac  fe  chwyddodd  poen  ei  mynwes, 

I oíidus  alar  prudd. 

Ag  ochenaid  drom  dechreuai, 

Dagrau’n  ffrwd  a lifa'i  lawr, 

Cyfnod  cyfyng  ar  deimîadau, 

’E  hoff  Naomi,  fu  yn  awr; 

Prin  y gallai  ddechreu  adrodd, 

Ei  gofidus,  chwerw  daith; 

Wylo  trymllyd  a’i  hataliodd, 

Er  ymgynyg  lawer  gwaith. 

Chwerwon  ddagrau  breision  draethent, 
Ofid  calon  benyw  gu, 

AiLagorwyd  y teimladau, 

Chwerw  deimlad  iddi  fu; 

Yno  wed’yn  ail-ddechreuodd, 

Prin  y gallodd  dd’weyd  ar  g’oedd ; 
Pawb  o’r  teulu  braidd,  a wylent, 
Dagrau’n  llon’d  eu  llygaid  oedd. 

Arafodd  ei  dagrau,  ei  theimlad  lonyddodd, 
Yn  mlaen  yr  âi  eilwaith,  fel  hyn  y llefarodd, 
“0!  Westwr  caredig,  myfi  ydwyf  weddw, 

Fy  mhriod  cariadlon,  och ! och ! a fu  farw ! 

A minau’n  alltudes,  o’m  bro  yn  dihoeni, 

Fy  ngofid  a’m  teimlad,  pwy  all  ei  fynegî? 
Mae  meddwl  am  adrodd  fy  hanes  adfydus, 
Yn  ddirfawr  orthrymder  i’m  henaid  wylofus. 


#Naomì 


lö 


Y Gwestwr  ar  hyny,  a geisia’i  dyddanu, 

Cysurodd  ei  chalon,  fel  hyn  gwnai  îefaru, — • 

“Arafed  dy  ddagrau,  0!  weddw  alarus, 

Canfyddaf  dy  gyflwr,  yn  wir  dorcalonus, 

Atolwg,  os  gelli  gan  wylo,  a’i  ormes, 

Nyni  a wrandawwn  yu  astud,  dy  hanes: 

Mae’th  helynt  yn  deilwng  o’n  sylw  manylaf, 

Mae  gwedd  dy  wynebpryd  yn  tystio,  tebygaf. 

Ar  hyny,  Naomi,  dan  grynu,  mewn  dagrau, 

Adroddodd  ei  hanes,  mewn  drylliog  deimladau; 

Fel  hyn  y llefarai,  gan  brudd  ocheneidio, 

A’i  dagrau  dros  rychau’i  gwynebpryd  yn  treiglo; — 
“Deng  mlynedd!  deng  mlynedd,  i’r  adeg  bresenol, 
Ymledai  y newyn  tros  Canaan  ddymunol; 

Adgofio  y cyfnod,  a’i  farwol  eífeithiau, 

Sy’n  llosgi  fy  nghalon,  fe  lwydodd  fy  ngruddiau, 

Fy  mhriod  a minau,  a’n  bechgyn  prydweddol, 
Hwynthwy  oeddynt  brydferth,  mewn  tlysni  gwanwynol; 
A’n  bydol  sefyllfa,  ’nol  trefniad  rhagluniaeth, 

Feddianem  i’n  cysur,  yn  deg  etifeddiaeth; 

Ynghanol  ein  brodyr,  rhwng  llethrau  iach  Ikthl’em, 

Tlos  lanerch  ddigymar, — nid  nepell  o Salem; 

Ein  maesydd  toreithiog,  oedd  lwythog  bob  blwyddyn, 
Ychydig  feddyliem,  y’n  delid  â newyn; 

Ond  yno  rhagluniaeth  y nefoedd  a wgodd, 

A’r  newyn  anaele,  ein  gwlad  a feddianodd, 

Ei  eífaith  gyrhaeddodd  bob  gradd  a sefyllfa, 

Ymledodd,  ymledodd  tros  Fethl'em  Ephratah, 

A ninau  fel  teulu  deîmlasom  oddiwrtho, 

Prinhaodd  ein  hymborth,  gwnai  newyn  hylldremio;* 

Pob  gobaith  am  gysur  teuluaidd  ddiflanai, 

Y newyn  a’i  efFaith,  yn  awr  a’u  brawychai; 

Os  troem  ein  golwg  i’r  maesydd  eangfaith, 

Och!  yno,  nid  oeddym  yn  gweled  un  gobaith, 
Gwyrddlesni  y llysiau  yn  llwyr  yno  gollwyd, 

Pob  llanerch  fu  brydferth,  gan  boethwres  a gochwyd; 
Pob  coeden  edrychai  fel  un  yn  dihoeni, 

Ataliwyd  pob  gwlithyn  rhag  iddo’i  sirioli; 

Pob  coedwig  edrychai  yn  llwm  a diflodau, 


17 


Un  ddeilen  ni  welid  i harddu’r  cangenau; 

Agenodd  y ddaear,  gan  syched  ara  gawod, 

Ond  etö,  ni  welid  un  arwydd  yn  dyfod; 

Yr  awyr  hylasol,  oedd  noeth  heb  gymylau, 

Bu  farw  pob  cwmwl  trwy’r  holl  eangderau; 

Yr  wybren  danbeidiol  oedd  bron  yn  ymfflaraio, 

Pob  awel  a deimiem  oedd  megys  yn  deifio, 

Pob  pelydr  i’r  heulwen  oedd  ail  i wres  mellten, 

Yn  cochi’n  ddifaol  amgylchoedd  daearen; 

Aberoedd  sychasant,  a deifr  yr  afonydd, 

Yn  llwyr  ddiysbyddwyd  rhwng  dyfnion  geulenydd; 

Y mîlod  a lefent  yn  lleddf  a digalon, 

A’r  praidd  a fu  feirw  hyd  waelod  bro  Saron ; 

A ninau  fel  teulu,  byth  cofiaf  yr  enyd, 

Bron  cael  ein  haniheithìo  gan  newyn  dychrynliyd; 
Heolydd  ein  dinas  a huliwyd  a meirwon, 

Ac  eraill  yn  lìefain  gan  boen  eu  coluddion; 
Babanod  yn  gorwedd  ar  fynwes  eu  mamau, 

Yn  haner  trancedig,  gan  newyn  ac  eisiau; 

Dolefau  angeuol  a lenwai  bob  bwthyn, 

Pob  heol  ro’i  engraifí’t  ofnadwy  o’r  newyn  î 
Fy  mhriod  hoíf,  anwyl,  0!  mhriod,  0!  mhriod, 

Y funud  bresenol  rwy’n  cofio’r  diwrnod; 

Yn  mlaen  pan  y’n  galwodd  i gydymgynghori, 

Pa  beth  oedd  i’w  wneuthur  yn  nrych  y trueni, 

Ni  glywsom  fod  llawnder  yn  Moab,  pryd  hwnw, 

A son  am  y Uawnder  a dynodd  ein  sylw! 

Ac  yna  casglasom  ynghyd, 

Y cyfan  oedd  genym  heb  dreulio, 
Gordristwch  a lanwai  ein  bryd, 

Ar  ganol  y prysur  ymfudo; 

Ein  calon  a losgai  fel  tan, 

Wrth  ganu  yn  iach  a’n  perth’nasau, 

Eliy  anhawdd  oedd  canu  uiach  gân,”  * 
Wrth  gy chwyn  o hen  fro  ein  tadau. 

Ein  dagrau  a lithrent  i lawr, 

A Ueithent  y ddaear  agenog, 

Byth  cofiaf  y funud,  a’r  awr, 

Y cefnais  ar  Bethl’em  hoff  sercliog; 


18 


Ychydig  feddyliais  yn  wir, 

Yn  nwndwr  y mudo  a’r  berw, 

Mai  dychwel  yn  ol  fr  hen  dir, 

A wnawn  yn  amddifad  a gweddwü 

Ar  wiredd  yr  hanes,  nyni 

Deithiasom  i Moab  doreithiog, 

A gwelsom  mai  llawn  ydoedd  hi, 

0 bob  peth  i’n  gwneud  yn  galonog, — 
Ei  meusydd  oedd  orlawn  o ŷd, 

’N  ymdoni  o flaen  yr  awelon, 

A’i  daear  yn  brydferth  i gyd; 

Ei  dolydd  oedd  wely  y meillion. 

A ninau  yn  hoenus  bob  bron, 

Yn  llawen  fwynhaem  ei  chysuron; 
Ein  meddwl  oedd  ddifyr  a llon; 

Ni’n  blinid  a dyrys  helbulon; 

Ein  hawyr  oedd  ddisglaer  a mad, 

A’n  heddwch  oedd  dawel  a hyfryd; 
Difyrus  teithiasom  y wlad, 

Yn  nghanol  Dedwyddwch  bob  enyd. 

\ 

Ond  och  î gyda  hyny  fe  ddaeth 

Rhyw7  gwmwl  yn  orlawn  o dristyd, — 
Hofìt  briod  fy  mynwes  yn  gaeth, 

A rwymwyd  yn  nghadwyn  afiechyd; 
Rhoes  angau  ei  wysiad  ar  waith, 

Ac  arno  argraffodd  ei  ddelw — 
Prysurodd  i derfyn  ei  daith, — 
Ffarweliodd  ! — ac  yna  bu  farw  ! 

Á ninau  fel  teulu  i gyd, 

A dçlaliwyd  a thristwch  gresynol, 

Ein  teimlad  ar  hyny  o bryd, 

Ni  ddeall  ond  teimlad  profiadol : 
Cym'dogion  caredig  a ddaefch 

1 hebrwng  ei  farwol  wreddiilion; 

Fe’i  rhoddwryd  dan  briddell  yn  gaeíh, 

I orphwys  yn  rhandir  marwolion. 


19 


A mnau  yn  llwydion  ein  gwedd, 

Yn  araf  ddilynem  yr  elor, 

IV  hebrwng  i ’átafell  y bedd; 

Pob  calon  oedd  bron  ag  ymagor. 

Och!  edrych  ar  gladdu  fy  ngwr 
Yn  nghanol  bro  estron,  pa  deimlad 
All  ddeall  fy  ngofid  am  dwr  ? 

A thad  fy  nau  blentyu  amddifad. 

Ac  yno  ’nol  talu  pob  parch 

I’w  farwol  weddiilion  sy’n  huno; 

Boed  ysgafn  y pridd  ar  ei  arch, 

Boed  leddfas  pob  awel  i wylo; 

Boed  gwyrddlas  y gwellt  ar  ei  fedd, 

Ac  hictlcd  y duon  gymylau 
Eu  dagrau  tryloewon  mewn  hedd, 

Yn  enaint  iV  fedd  trwy  yr  oesau. 

Yna  daethum  tuag  adref, 

’N  araf  deg,.  o gam  i gam, 

Gan  ro’i  mhwys  yn  mreichiau  mechgyn ; 

Hwy  dosturient  wrth  eu  mam\ 

Ac  ’nol  cyraedd  hyd  ein  hanedd, 
Tristwch,  mewn  Uythrenau  du, 

Oedd  gerfiedig  ar  y muriau ; 

Mangre  galar  cedd  ein  ty, 

Amser,  wed’yn,  araf  wisgai, 

Yruaith  treuliai  tristwch  prudd, 

Ond  ymddaliai  hiraeth  ynof, 

Cadwai  ddeigryn  ar  fy  ngrudd; 
Mynych  ciliwn  lawer  diwrnod, 

At  y bedd  i ddweyd  fy  nghwyn; 
Elimelech  hunai’n  dawel ! 

Gwlychwn  fedd  fy  mhriod  mwyn. 

Yna  mechgyn  briodasent 

Ddwy  o heirdd  lancesau’r  wlad; 
Teimlwn  inau  ’chydig  seibiant, 

Ar  ol  colli  ’u  hanwyl  dad  ! 

Daeth  tawelwch  i fy  meddwl, 


20 


Ail  siriolodd  gwawr  fy  oes, 

Teimlwn  hiraeth  braidd  yn  darfod, 

Bu  hyn  yn  eli  at  fy  loes. 

Ond  och  ! pa  fodd  bellach  y gallaf  íi  adrodd 
Fy  han.es  gofidus  ? — Ar  hyny  hi  wylodd, 

A’r  llances  garedig,  sef  Ruth,  a’i  dilynodd — 

Mewn  llewyg  ddirdynol,  y ddwy  a lesmeiriodd  ! 

Pa  dafod  all  adrodd  gordristwch  eu  calon, 

Rhy  anhawdd  desgrifio  eu  trymllyd  och’neidion; 

Ond  ebrwydd  dadebrodd  o‘r  ddirloes  lesmeiriol, 

A sychodd  ei  dagrau  a’i  napcyn  henafol : 

A thôn  ei  lleferydd  newidiodd  yr  awrhon, 

I isder  gorbruddaidd,  mewn  lleddfus  och’neidion; 

Ac  ail  ddechreuodd  ar  ei  hanes  prudd, 

A deigr  ’nol  deigr  yn  llithro  dros  ei  grudd. 

“ Ond  och  ! pan  dybiais  fod  tawelwch  oes, 

Yn  dod  i’m  rhan,-  i esmwythau  fy  loes — 

Fy  meibion  hoíf,  a’u  gwragedd  tyner  cu, 

011  oeddynt  lon,  heb  ddisgwyl  tristwch  du; 

A hiraeth  prudd,  yn  angof  aeth  ei  boen, 

A chefais  ail  fwynhau  rhyw  siriol  hoen; 

Fel  rhyw  wranwynaidd  gyfnewidiol  ddydd, 

Y gwena’r  haul  heb  gwmwl  ar  ei  rudd : 

Ond  cyn  prydnawn,  anurddid  anian  lon, — 

Ymdduai’r  wybr,  och’neidiai’n  brudd  ei  bron, 

Cyfodai  ’storm,  ymgiliai  tlws  wrid  nen, 

A’i  gwychedd  oll  dan  ryw  gaddugawl  len. 

Ac  felly  bu  fy  nhynged  drymllyd  I, — 

Fy  meibion  hoff,  ar  hwyr  rhyw  ddydd  a ddaeth, 
I’w  hanedd  gled ; O ! ein  wylofus  gri, 

Pan  ddeallasom  fod  rhyw  farwol  aeth, 

Yn  llechu,  och ! yn  eu  hawddgarol  wedd; 

Y ddau  a frwydrent  gydag  angen  llym ; 

Hawdd  darllen  erchyll  ddychryniadau’r  bedd 
Yn  nglesni  ’u  trem,  ’r  oedd  yno  farwol  rym; 

Ac  yn  ei  afael  suddent  dan  wanhau, 

A buan,  och  ! — Bu  farw  ! — do  y ddauü 


21 


A chladdwyd  hwy  yn  meddrod  du  eu  tad, 

Yn  Moab  draw,  yn  nghanol  estron  wlad; 

A chofîo’r  tri  sy’n  huno  yn  eu  bedd, 

Sy’n  lladd  fy  nghalon  wan, — yn  llwydo  ngwedd. 
Y llygaid  dysglaer  fu’n  pelydru  serch, 
Dywyllwyd,  do,  dan  ddwylaw  angen  erch; 

A’r  gruddiau  teg,  mor  welw  y’nt  yn  awr; 

Eu  gwrid  a gollodd  yn  y ddaear  lawr. 

Eu  bedd  cyn  imi  fyn’d  o’r  wlad, 

Eneiniais  â fy  nagrau, 

A’u  gado  yn  y beddrod  caeth, 

Oedd  imi?n  waeth  nac  angau. 

Wrth  ganu’n  iach,  ni  chlywais  neb 
Yn  ateb  fy  ymbiliau; 

Ond  pawb  yn  dawel  yn  y glyn, 

Yn  mreichiau  tynion  angau. 

Eu  cofio  hwy  i mi  yn  awr 
Sy’n  ddirfawr  ofid  calon. 

Y bedd  ! y bedd  sy’n  peri  braw, — 

Gwlad  ddistaw  brudd  y meirwon  ! 

Ti  weli  hoflf  Westywr  cu, 

Nad  ydwyf  fi  ond  adfail, 

Sydd  yn  gogwyddo  i byrth  y glyn ; 

I angen  af  yn  ysbail. 

Anmhosibl  irai  fod  yn  llon, 

Bu  nghalon  farw’n  barod; 

A chartre’m  meddwl  yn  mhob  gwlad, 

Sy’n  wastad  yn  y beddrod. 

A’r  fenyw  weli  gyda  mi 

Sy’n  weddw  i un  o’m  meibion, 

Sef  gwraig  i Chillion  f’  anwyl  fab, 

Un  arab  ei  ragorion. 

Ac  heddyw  y bore,  myfi  a gychwynais, 

0 Moab,  0 Moab  am  byth  arni  cefnai». 

D 


22 


Ond  yno  mae  llanerch,  boed  wyrddlas  y llysían, 
Ddynodant  y beddrod  yn  un  o’r  mynwentau. 

Efallai'r  anghofir  gorweddle  y meirw 
Gan  deulu  gwlad  Moab;  ond  nid  ânt  o sylw 
Fy  meddwl  trwmlwythog  sy’n  wastad  yn  syllu 
Uwchben  yr  oer  feddrod  lle  huna  fy  nheulu  : 

Ond  eto  mae  angen  yn  galw  i’m  ddychwel 
Yn  ol  i fy  ngwlad — i Bethl’em  hofi’  dawel. 

Draw  clywais  yn  Moab  i’r  Arglwydd  ymweled 
A’i  bobl  etholedig,  gan  roddi  ymwared 
Iddynt,  trwy  atal  y newyn  difaol; 

A llwytho  eu  meusydd  ag  ydau  ddigonol; 

A’m  dwy  waudd  gariadus,  sef  Ruth  a’r  fwyn  Orpah 
A ddaethant  i’m  hebrwng  hyd  brif-ffordd  gwlad  Judah 
Ac  yno  cyngorais  y merched  mewn  dagrau 
I ddychwelyd  yn  ol  i fynes  eu  mamati; 

Dymunais  ar  wenau  y nef  ar  eu  llwybrau, 

IV  dilyn,  ddwy  anwyl,  hyd  derfyn  eu  dyddiau; 
Tosturied  y nefoedd,  gan  agor  diangfa, 

A’r  Duw  mawr  fo  iddynt  yn  deg  amddiffynfa. 

Ac  yna  cusanais  y ddwy, — ac  wylasant, 

A’u  llefau  ymlynol  mewn  serch  a’m  dilynant; 

A d’wedent,  diameu  i Israel  dychwelwn; 

Tydi  ein  mam  anwyl  ! byth  mwy  a ganlynwn. 

Yna  troais  tuag  atynt; 

Ymresymais  gyda’r  ddwy, 

I ddychwelyd  yn  eu  holau; 

D’wedais  nad  oedd  iddynt  mwy — 

Unrhyw  obaith  trwof  bellach — 

Nad  oedd  gobaith  meib  i mi, 

Iddynt  bytb,  yn  wyr  i’w  disgwyl, 

Ferched  hoff,  dychwelwch  chwi. 

D’wedais  wrthynt  am  fy  nhristwch, 

A’r  anheddwch  i fy  mron, 

Oedd  o’u  plegyd  hwy  yn  barod, — 

Yn  fy  llethu  ’r  ydoedd  bron; 

Hefyd  gwelais  law  yr  Arglwydd 
Yn  fy  erbyn  o’u  rhan  hwy; 


*23 


Ac  anogais  hwy  yn  daerach, 

Am  i’r  ddwy  ymadael  mwy. 

Ac  yna'r  ddwy  gyd-ddyrchafasant  lef, 

A’u  dwylaw’n  estynedig  tua’r  nef ; 

Ac  yno  Orpah  ganai’n  iach  a mi; 

Rhoes  gusan  im’,  ac  yna  ?n  ol  ’r  aeth  hi! 

Ond  Rutli,  y fenyw  hon, 

A lynai’n  ddiwyd, 

Er  goddef  tristwch  bron, 

Ni  wnai  ddychwelyd: 

Anogais  hithau’n  fad, 

I ddychwel  ’n  ol  i’w  gwlad, 

Fel  Orpah  i dy  ei  thad, 

Ond  cryf  afaelyd. 

Gafaelai  yn  fy  ilaw, 

A’i  heilltion  ddagrau, 

Yn  traethu  pwys  ei  braw, 

Yn  uwch  na  geiriau  : — 

“Nac  erfyn  arnaf  mam 
I droi  yn  ol  nn  cam, 

Na  ! byth  nid  ydwyf  am 
Dy  ado’n  ddiau  ! 

P’le  bynag  y troi  di, 

Y trof  finau, 

A’r  lle  lletyech  di, 

Lletyaf  finau; 

A mwy,  dy  bobl  di, 

Fydd  hefyd  bobl  i mi, 

A’th  Dduw  yr  hwn  sydd  fry, 

Yn  Dduw  i minau. 

Ychwanegodd  air  yn  mhellach, 
Buodd  daerach  arnaf  fi; 

A dywedodd  lle  gwnai  farw; — 
Marw  ! a’m  claddu  fynaf  I; 

Ac  fel  hyn  y gwnelo’r  Arglwydd, 


24 


A chwaneged,  bs  oes  dirn, 

Kydd  ysgariaeth  rhyngom  mwyach, 

Ond  yr  angau  mawr  ei  rym.,, 

Ac  yna  pan  welais  ei  bod  yn  ddiysgog, 

Tm  dilyn  yn  ífyddlawn  drwy’m  teithiau  blinderog, 

A didwyll  ymroddiad  ei  meddwl  o burdeb, 

I’m  dilyn  felgweli,  hyd  ddu-fwlch  marwoldeb; 

Ac  yna  mi  beidiais  â’m  geiriau  ei  themtio 
I ddychwel  i Moab, — ond  awn  yn  ddiymdro 
I anwyl  fro  ’m  tadau  yn  foreu  y foru; 

Nyni  a ddychwelwn, — mae’m  calon  yn  crynu 
Wrth  feddwl  myn’d  yno, — 0 ! ’r  dirif  adgofion 
Ymrithiant  yr  awrhon  o flaen  fy  ngolygon; 

Ond  gwellim’  ymatal  er  mwyn  fy  nheimladau; 

Pob  adgof  sy’n  agor  ífynonell  fy  nagrau, 

A dyna,  0 westwr,  grynodeb  o’m  bywyd: 

Mae’n  hawdd  iti  ddirnad  y croesau  a’r  adfyd 
A gefais  hyd  yma,  ond  hwyrach  mai  dafuau 
A gefais  yw’r  cyfan  o’r  duon  gymylau 
Sydd  eto  yn  hofran  uwcli  ben  y dyfodol 

0 weddill  fy  nyddiau;  ond  gwyr  yr  Anfeidrol 
Pa  fainfc'yw  cynwysiad  yr  hyn  sydd  yn  dyfod; 

Efe  a wyr  fesur  y cwpan  a’r  gwaddod, 

Am  hyny  dymunaf  ei  gymorth  i’m  nerthu 

1 dreulio  y gweddill,  a pheidio  grwgnachu.” 

Ar  hyny,  hi  dawodd,  gan  ollwng  ochenaid, 

Fel  cywir  esboniad  o deimlad  ei  henaid; 

A’r  teulu  y naill  ar  y llall  a edrychent, 

A hanes  Naomi  yn  fwy,  fwy  ryfeddent. 

Daeth  amser  i orphwys,  aeth  pawb  i'w  orweddfa, 

A chawsant  hun  dawel  dan  nodded  Jehofa; 

A Ruth  a Naomi  gysgasant  yn  uuion, 

Tra  ’u  meddwl  yn  crwydro  mewn  difyr  freuddwydion; 
Hwy  gawsent  orphwysfa  i’w  nhatur  luddedig, 

A chwsg  yn  lle  loesion  teimladau  rhwygedig. 

Y nos  a ymgiliodd,  daeth  boreu  tlws  eto, 

A natnr  yn  gwenu  rhwng  cysgu  ac  effro; — 


25 


Ni  chollodd  ei  thlysni,  mae  oll  yn  ysblenydd, 

Lliw  tranoeth  ymloewai  uwch  porth  teml  y wawrddydd; 
Mae’r  haul  ar  ymesgyn  i’w  gerbyd  tanbeidiol, 

Yn  fuan  fe  welir  y teyrn  mawr  wybrenol; 

Tlws  wrida  y dwyrain  o flaen  ei  fawrhydi, 

Gan  chwareu  pelydron  wrth  esgor  goleuni; 

A brithion  gymylau  hyd  awyr  y nefoedd, 

A welir  o amgylch  fel  dirif  ynysoedd; — 

Ail  lonodd  holl  natur,  fe  giliodd  ei  galar, 

Llawenydd  adseinia  amgylchoedd  y ddaear; 

Pob  gwlithyn  o natur  oedd  brudd  llawn  o ddagrau, 

A olchodd  yn  brydferth  wynebpryd  y llysiau, 

Y rhai  a anurddwyd  y diwrnod  blaenorol, 

Wrth  ymladd  â’r  awel  a’r  poeth  wres  difaol; 

Daeth  awel, — Dadebrodd  y llysiau  blodeuog, 

Agorent  eu  llygaid  yn  brydferth  a gwridog; 

A’r  tlysion  rosynau  chwareuent  a hithau. 

Ymsiglent  nes  colli  gwlith-berlog  goronau ; 

Pob  bron  a edrychai  yn  brydferth  ac  iesin, 

Fel  pe  buasai  natur  gan  falchder  yn  chwerthin; 

Fel  hyn  pan  oedd  anian  yn  dangos  ei  gwyneb, 

Ac  arni’n  gerfiedig  ryw  ddwyfol  sirioldeb. 

Naomi  ddihunodd,  ymgiliodd  cwsg  ymaith, 

Ac  wele  yr  ydoedd  yn  hyfryd  foreugwaith; 

A Ruth  fel  llaw-forwyn  ofalus  a thirion, 

Oedd  yno  yn  gweini  i’w  chwegr  ei  chysuron; 

Ei  serch  ydoedd  gref,  nid  gormod  oedd  ganddi 
Wneud  pobpeth  a allai  er  cysur  Naomi; 

A’r  teulu  yn  ebrwydd  i fynu  godasant, 

A phawb  at  ei  orchwyl  yn  awr  brysurasant; — 

Ai  un  i barotoi  boreufwyd  cysurus, — 

Dangosent  bob  croesaw  iT  merched  galarua, 

Ac  yna  eisteddent  i lawr  a bwytasant, 

Ac  yno  ’nol  darfod,  pob  un  gyfodasant, 

A Ruth  a Naomi  yn  foesgar  eu  hagwedd, 

Ddiolchent  i’r  teulu  am  gael  yr  ymgeledd. 

Mor  dirion  a thadol,  fel  mam  y bendithiodd 

Y teulu,  ar  hyny  y ddwy  ymadawodd. 

Cyn  myned  yn  neppell  canfyddent  heirdd  lethran, 

A rhei’ny  yn  frithion  o’r  addfed  rawn  sypiau  : 


26 


Nîd  ydoedd  le  amgen  na  Bethle’m  hoff  swynol; — 
Hhyw  lanerch  ysblenydd  or  Ganaan  ddymunol; 

A chalon  Naomi  oecìd  bron  ag  ymagor, 

Pan  gyntaf  y gwelodd  oud  cwr  yr  hen  oror, — 

Ei  mynwes  ymchwyddodd  rhwng  llonder  a hiraeth, 
Yn  rhin  yr  otygfa,  er  dirfawr  wahaniaeth 
Oedd  arni’r  pryd  hwnw,  wrth  ddydd  yr  ymfudo, 
Pan  ydoedd  y newyn  yn  prysur  anrheithio 
Gorwychder  ei  meusydd, — yn  difa  ei  cheinion; 

Gan  losgi  arwyneb  ei  daear  hyfrydlon. 

Yn  awr  fe  ymrithiai  rhyw  fyrdd  o adgofîon 
Am  amser  a fu,  o flaen  ei  goiygon. 

Wrth  fyned  draw  rhagddi,  i Ruth  y dangosai 
Hynodion  gwlad  Canaan, — â‘i  bys  y cyfeiriai 
At  fanau  bu  ganwaith  yn  nyddiau  ’i  hieuenctyd, 

Yn  rhodio  ar  hyd-ddynt  yn  llawen  ei  hysbryd; — 
Ei  sylw  gyfeiriai  draw  at  ei  dinasoedd, 

A’r  tyrau  goruchel  yn  tremio  i’r  nefoedd; 

A’i  meddwl  gyfeiriai  at  Dduw  mawr  ei  thadau, 
Gan  sylwi  ar  ei  ffyrdd  a’i  briodoleddau, 

Yr  hwn  ydoedd  Arglwydd  a Chrewr  holl  anian, 

Ac  awdwr  pob  gwrthrych  a welai  yn  mhob  man; 
Rhoes  ’chydig  o’i  hanes  yn  arwain  ei  thadau 
O’r  Aipht  trwy  y mor,  gan  nodi  eu  teithiau, 

A’r  goìofn  a’r  cwmwl,  eu  nawdd,  a’u  harweinydd, 
A thrigiad  y llwythau  ’n  y Ganaan  ysblenydd. 

Fel  hyn  y ddwy  deithient,  a phwnc  eu  lleferydd 
Oedd  son  am  yr  Arglwydd,  eu  Dwyfol  Gynhalydd. 
Cyn  hir  cyraeddasant  ry w dalfryn  llysieuog, 

Yr  hwn  a wisgasid  gan  natur  gyfoethog; 

Ac  yno  Naomi  a godai  ’i  golygon, 

A gẃelai  dref  Bethl’em  yn  brydferth  a thirion, 

Ei  mynwes  ar  hyny  gan  alar  a chwyddodd, 

Ei  gwyneb  a wi  idodd,  a’i  chalon  lesmeiriodd, 

Dan  grynu,  yn  ebrwydd  ar  lawr  yr  eisteddodd; 

TJn  ol wg  ar  Bethl’em  yn  llwyr  a’i  gorchfygodd; — 
Ei  meusydd  toreithiog  mewn  addfed  ber  adeg, 

A welai  yn  llwythog  o ffrwythydd  tra  cheindeg; 
Yr  haidd  ydoedd  addfed, — ymwynaì  pob  t’wsen 


27 


Yn  barod  i’r  cryman,  a’i  phen  ar  ei  chorsen. 

Canfyddai  y diwyd  fedelwyr  drwy’r  meusydd, 

A’u  miniog  grymanau’n  gweithio’n  ddieílfydd, — 

Yn  medi  yr  heiddiau  melynwyn  addfedol, 

Ac  eraill  yn  rhwymo’r  ysgubau  cynhafol, 

Ysgogent  yn  fywiog,  yn  feib  a gwyryfon, 

A brithid  y cyrau  gan  ddiwyd  dylodion; 

Yn  rhin  yr  olygfa,  Naomi  ymlonodd, 

A’i  chalon  ddychlamai,  fel  hyn  y llefarodd  : — 

‘‘Ust ! gwrando  Ruth  dyner,”  llefarai  Naomi, 

" Cly w,  clyw,  dyna  dônau  xgwlad  Israel  yn  wir, 

Mor  llawen  yw'm  teimlad,  mae’m  calon  yn  Ilosgi, 
Wrth  wrando  ’i  pher  fìwsic  yn  goglais  ei  thir. 

c(  Clyw  ! cly w,  dyna’r  durtnr  yn  chwyddo  ei  anthem, 
A’r  ’hedydd  yn  chareu  ei  folawd  uwch  ben ; 

Mae  adlais  yr  ednod  o amgylch  tref  Bethl’em, 

Mor  beraidd  i’m  teimlad  a thonau’r  nef  wen. 

“ Clyw  ! gwrando  wyryfon  gwlad  Israel  yn  canu, 
Mae’u  lleisiau  yn  swynol,  a’u  miwsig  yn  gain, 

Eu  hodlau  melysber,  wna’r  galon  ddychlamu, 

Prudd  deimlad  a chwelir,  mae  nef  yn  eu  sain. 

c<  Mae’n  ddifyr  i’n  eistedd  ar  fron  mor  lysieuog, 

Am  ddyddiau’n  ddilynol,  mor  dyner  a mâd, 

I wrando  plant  anian  a’u  lleisiau  ardderchog, 

A syllu  mor  ddifyr  ar  wyneb  y wlad. 

<c  Ond  gwell  i ni  godi,  cychwynwn  fy  ngeneth, 

Os  gallwn  cyrhaeddwn,  awn  yna  er  pobpeth, 

Efallai  y cwrddwn  yn  rhyw  gwr  o’r  ddinas, 

A rhai  o’m  hen  deulu,  rhyw  serchog  berthynas; 

Awn  yna  nac  oedwn,  mae’n  well  ini  godi, 

Mae  cariad  yn  nghalon  plant  Israel  yn  llosgi; 
Tosturio  erioed,  ydyw  llais  eu  teimladau, 

Cei  weled  tosturi  cyn  hir  atom  ninau ; 

Ti  glyw^aist  fy  ngeneth,  eu  melus  ganiadau, 

Yr  hyn  ydoedd  awgrym  o’u  cynes  galonau, 

A buan  cei  weled  eu  mwynion  delynau, 


28 


A chìywed  y miw»îg  o*u  tyuer  ber  danau; 

Nid  ydoedd  a glywaÌ3t,  ond  awgrym  lled  isel,- 

0 adlais  ber  swynol,  telynau  plant  lsrael; 

1 lawr  ni  ddisgynwn,  0 ! f’anwyl  wlad  dirion, 
Hwy’n  caru  dy  ddaear,  O ! Fethl’em  hyfrydlon.” 

Ac  yna  codai’r  ddwy  yn  awr, 

Oddiar  y Uawr  i fynu, 

Ac  wed’yn  aent  yn  brudd  eu  bron, 

A/u  calon  bron  gloesygu; 

Yn  mlaen,  yn  mlaen,  bron  codi’u  llef, 
Cyrhaeddai’r  ddwy  i gwr  y dref. 

Safasant  yno’n  awr  yn  syn, 

Pryd  hyn  r’oedd  eu  teimladau, 

Bron  a’u  gorthrechu,  dan  ei  bwys, 
Gollyngent  ddwys  ochneidiau; 
Cychwynai’r  ddwy  o gam  Ì gam, 

A Ruth  gynhaliai  fraich  ei  mam. 

I gof  Naomi,  megys  saeth, 

Y daeth  rhyw  annedd  yno, 

Yn  ’rhwn  preswyliai  ynddo  gynt, 

Cyn  helynt  yr  ymfudo; 

Ac  ato’r  aeth  yn  drist  ei  phryd, 

Cyfeirient  at  Yhen  annedd  glyd. 

Ac  ar  gwr  yr  heol  canfyddodd  ei  furiau, 

Y lluest  y treuliodd,  do,  ddifyr  flynyddau; 
Celfyddyd  a drwsiodd  ei  anwyl  hofiP  feini, 

Ond  meddai  uwch  swynder  i’w  harddwych  goroni 
Canfyddai’r  hofif  riniog,  bu  gynt  arno’n  eistedd, 
Tra’i  bechgyn  diniwed  o’i  hamgylch  yn  unwedd ; 
Chwareuent  yn  wisgi  yn  nyddiau’u  plentynrwydd, 
Eu  campau  mabolaidd,  yn  oed  diniweidrwydd; 
Canfyddai’r  ardd  wridog,  yn  dlos  wrth  ei  dalcen, 
A’r  ffrwythau  yn  gwenu  yn  ngwyneb  yr  heulwen; 
A gwelai  y lili,  a rhos,  yn  cyd-chwareu, 

Is  bônau  y gwinwydd  a’u  haddfed  rawnsypiau; 


29 


Rfoodfeydd  prydferth  yr  ardd,  a wisgwyd  a thlysni, 
A thyfai  o’i  hamgylch  rosynau  a lîli. 


Fel  hyn  pan  yr  ydocdd  yn  swynol  ryfeddu, 

Dechreuai’r  trigolion  o’i  hamgylch  ymdyru; 

Yr  henwr  ddaeth  allan  o’i  fwthyu  tlws  bychan, 
Ymgasglodd  i’w  gweled  bob  gradd  a phob  oedran; 
Ymholent  a’u  gîlydd,  Pwy  ? pwy  yw  y ddwy  yma? 
Edrychant  mor  Iwydaidd,  fel  rhai  o dan  wasgfa, 

Mae’u  gwedd  yn  arwyddo  rhyw  farwol  drueni; 

Ond  rhywun  sisialai,  “ Hon  ydyiu  Naomi ,” 

“Wel  ie  yn  ddiau,”  medd  menyw  oedranus, 

A safai  ynghanol  y dyrfa  gynhyrfus; 

*‘Na,  na,”  ebe  arall  yn  hyf  a diattreg, 

“ Nid  hon  yw  Naomi,  sef  gwraig  Elimtleg , 

’Eoedd  hono  yn  fenyw  brydweddol,  llawn  tlysnl, 

Ac  ar  yr  holl  ferched  yn  tra  mawr  ragori; 

Mewn  glendid  per-hudol  edrychai  ei  gruddiau, 

Yn  addurn  i anian  o dan  y rhosynau.” 

Ac  felly  dadleuai  o dan  ryw  amheuaeth, 

Oherwydd  fe  welai  ryw  ddirfawr  wahaniaeth 
Yn  ngwedd  ei  gwynebpryd;  oblegyd  cyn  iddi 
Ymfudo  i Moab,  ar  bawb  gwnai  ragori, 

Fel  beuyw  hardd  ieuanc,  o agwedd  brydweddol, 

Ond  ’n  awr,  mae  yn  edrych  yn  henaidd  ryfeddoL 

Ond  ebe  rhyw  henwr,  <cryw’n  sicr  o honi, 

Er  edrych  yr  awrhon  yn  adfail  trueni; 

O ddeutu  deng  mlynedd  i’r  dyddiau  presenol, 

Yn  nyddiau  y newyn  erch,  rheibus  difaol; 

’Rwy’n  cofío  ei  gweled,  ei  gwr  a’i  dau  blentyn , 

Yn  cychwyn  i Moab  o gyraedd  y newyn ! ” 

“Wel  ie  yn  ddiau,’?  atebent  trwy’u  gilydd, 

Hon  ydyw  Naomi,”  a gwiriwyd  y newydd; 

A’r  hanes  am  dani  a chwalodd  drwy’r  dreflan, 

I glustiau’r  trigolion  mor  gyflym  a’r  trydan; 

A r holl  ddinas  gyífrodd  ar  awr  ei  dyfòdiad, 

Bu  cynwrf  mawr  drwyddi  ar  ddydd  ei  dychweliad 
E 


30 


Naoraí  deimlai  yn  yr  adeg  hon, 

Ryw  hiraeth  dwys  yn  chwyddo’i  thrymllyd  fron, 
Ymdreiglai’r  oerchwys  dros  ei  llwydaidd  rudd, 
A chrynai’i  gwefus,  gan  ei  gofid  prudd; 

Fel  hyn  llefarai  mewn  sisialaidd  dôn; — 

“ Na  elwch  fi  Naomi,  tewch  a son, 

Rhy  anmhriodol  yw  yr  enw  i’m, 

Mae’n  dwyn  i’m  cof  ryw  bethau  gyda  grym, 

Am  amser  fu,  difyrus  fabaidd  hynt, 

Rhyw  gryndod  bair  i’m  gofio’r  amser  gynt; 

Mae  arall  enw  yn  fwy  teilwng,  oes, 

Mae’n  gweddu’i  ran  fy  ngorfìinderog  oes; 
Siomedig  fyd,  llawn  siomiant*imi  fu, 

Nid  oes  uwch  ben,  ond  cwmwl  erchyll  du; 

Pob  mwyniant,  fel  aderyn,  draw  a ffoes, 

Ni  welaf  mwy  ond  chwerw  ddiwedd  oes; 

A’m  henw  mwry  fydd  Marah!  dyna  yw, 

Ar  ddyfroedd  Marah  r’wyf  fi’n  awT  yn  byw; 

Yr  Hollaìluog,  sy’n  preswylio  fry, 

A wnaeth  yn  chwerw,  chwerw  iawn  a mi; 

Yn  gyflawn  aethum,  do,  o dy  fy  Nhad, 

Ond  Duw  fy  Ion,  am  dyg  yn  ol  i’m  gwlad 
Yn  wag,  yn  wag,  am  hyn  na  ehvch  fi 
Naomi!  mwy  ni  pherthyn  imi  fri, 

Fe'm  darostyngwyd,  och!  dan  ddrygfyd  dwys, 
A’m  llethu  mae,  rwy’n  suddo  dan  ei  bwys.” 

Cyn  myned  yn  mhellach  gorchfygwyd  Naomi, 

Gan  wylo  anaele,  a’i  dagrau  yu  ífrydli’; 

Ymdrechodd  cyn  hyny  i gladdu  ei  gofid, 

Ond  buan  bradychwyd  ei  mynwes  derfysglyd 
Gan  ddwys-drom  ochenaid,  yr  hon  a ddilynwyd 
A galar  ar  alar,  yn  llwyr  fe’i  gorchfygwyd; 

Ond  buan  dadebrodd,  ail  ymgydnabyddodd, 

A mynw7es  plant  Bethl’em  yn  gu  a’i  derbyniodd, 

Ac  iddi  trefnasant  gynhaliaeth  gysurus, 

A bwthyn  tra  phrydferth  ar  lanerch  olygus. 

Ychydig  ddeallodd  Naomi,  ar  lwybrau 
Rhagluniaeth  y nef,  trw^y  ei  dyrys  flin  deithiau; 

Ond  Duw  a reolodd  bob  cam,  a phob  gweithred. 
Dyrysodd  Naomi  wrth  ’rnofyn  ymwared: 


31 


Ond  pwy  ydym  nî,  rby  fyr  ein  golygon, 

I ganfod  rhagluniaeth  a’i  dyrys  faith  droion; 

Ei  law  anweledig,  er  hyny  a wyliai 

Bob  cam,  ac  ysgogiad,  yn  fanwl  fe’i  trefnai. 

Yn  ymdaith  Naomi  i wlad  y Moabiaid, 
Cyflawnwyd  bwriadau  y Duw  mawr  bendigaid; 
Oddiyno  do,  cyrchwyd  o blith  y Cenedloedd, 

I undeb  ag  Israel,  ’nol  arfaeth  y nefoedd; 

A Ruth  fe  wnaeíh  Boas,  do.  ran  Cyfathrachwr, 
Iddi  bu’n  briod,  Naomi  gadd  noddwr; 

A’r  cyfan  lywyddwyd  gan  law  y Iehofa, 

Caed  cadwyn  gysylltiol  yn  âch  y Messia, 

Er  uno’r  cenedlodd,  a’r  genedl  luddewig, 

Er  symud  pob  rhagfarn  a gwarth  dirmygedig. 

A diwedd  Naomi  fu’n  dawrel  a hyfryd, 

I’w  rhan  y daeth  cysur  yn  ddylif  heb  adfyd ; 

Fel  hwyr-ddydd  tawelog,  ’nol  bore  ystormus, 

Ei  hoes  a ddiweddodd  yn  hollol  gysurns. 


PRYDDEST  AR  “ Y MOR.” 


Y Fuddugol  yn  Eisteddfod  Treforis,  1854.— ‘Y  mor  mawr  llydan,  yno 
y mae  ymlusgiaid  heb  rifedi."  Sal.  104.25. 


Ah  I weilgi  llydanfawr,  o’r  tryblith  boreuol 
Y rhuthraist  ti  allan  ar  alwad  yr  Ior, 

Ufudd-dod  a delaist  i’w  air  uniongyrchol, 

Ac  iti  rhoes  enw  arhysbys  uy  mor.” 

Yn  swn  y gair  “Bydded,”  dy  donau  cynddeiriog 
0 ddofn  groth  diddymdra,  ymruthrent  ger  bron; 
Mewn  rhwysg  ti  a gasglwyd  i’th  wely  tywodog, 

Ac  yno  ar  amnaid,  llouyddodd  dy  don. 


Ac  íti  rhoes  ddeddfau3  ’rhaî  gedwi’n  rheoîaid(îy 
Dy  drai  a dy  lanw  fydd  ffyddlawn  bob  prydj 

A’r  Lleuad  wen-felen,  o’i  gorsedd  arianaidd, 

Fel  mamaeth  ofalus  i siglo  dy  gryd; 

Dy  halltaidd  wyrdd-ddyfroedd  ysgogant  yn  wastad, 
Ti  ?th  buri  dy  hunan,  rhag  magu  drwg  sawr? 

Ac  hefyd  ymgedwi’n  dy  wely  eangfad, 

Ehag  chwalu  yn  ddiliw  a boddi  y llawr. 

Dy  feithder  diderfyn  sy’n  hwy  na’r  ddaearen, 

A’th  ddyfroedd  osodwyd  yn  wregys  i’r  bydy 

Dy  donau  ewinog  amgylehent  y belen 

Y trigwn  ni  ynddi, — pwy  ddeall  dy  hyd? 

Er  cymaint  dy  ymchwydd,  dy  falchder  ostyngir 
* Gan  erchwyn  dy  wely,  mae’n  gadarn  a chref* 

Sef  tywod  disylw,  rhwng  hwn  y’th  gadwynir,. 

Gan  law  Hollalluog,  Creawdwr  y nef. 

Wyt  ynot  dy  hunan  yn  fyd  o amrywiaeth, 
Tylwythau  digyfrif,  a feddi  o’r  bron; 

Y gemawg  bysg  bywiog,  o rym  a maintiolaeth, 

A welir  yn  hwylio  ar  frigau  dy  don; 

Y morfìl  mawreddog  fel  ynys  symudol, 

A’i  anadl  or-rymus  a ferwa  dy  li’, 

A thonau’r  dyfnderau  derfysga’n  aruthroî, 

A?i  emau  yw  balchder  goruchel  ei  fri. 

Wyt  dadmaeth  aberoedd,  a’r  trymion  gymylau, 

A welir  yn  nofio  trwy  froydd  y nen ; 

Pan  bydd  yn  sychedig,  afonydd  a llynau, 

Tydi  aru  diodi  trwy?th  weision  uwch  ben ; 

Agorfth  drysorau,  aT  ddaear  wywedig 
A welir  yn  gwenu  trwyT  llysiau  a7r  dail; 

Ymweli  aT  ddaear,  trwyT  cwmwl  crwydredig, 
Addurni  y maesydd  a golwg  ddi-ail. 

Y Duw  mawr,  wasgarodd  ar  hyd  dy  faith  wyneb, 
Ynysoedd  amryfath,  yn  mhell  uwchlaw  rhif; 

Cenhedloedd  afrifed  a’u  llanwa  mewn  gwiwdeb, 

A therfyn  eu  cartref  y gwelir  dy  lif; 

Er  hyny  ti  elli  trwy’th  ddirfawr  hynawsedd. 


33 


Eu  gwneud  yn  gynrdogion  a u hyfryd  leshau, 

Trwy  gario  eu  llongau,  y mae  dy  haelfrydedd 
Yn  haeddu  ei  foli,  a’i  uchel  fawrhau. 

Cei  air  da  trafnidiaeth  am  i ti  hwyluso 

Rhwydd-rediad  masnachaeth;  marchogir  dy  ddyfn 

Gan  gestyll  godidog,  sef  llongau  diymdro, 

Pan  byddi  yn  gwisgo  dy  wyneb  yn  llyfn; 

Mawr  gyfoeth  a gari  o leoedd  pellenig, 

Yn  rahob  amrywiaethau,  llesoli  y byd; 

Lle  chwala  dy  ddyfroedd  ar  berlau  puredig, 

Lle  trenga  dy  dcnau,  dan  ganu  ynghyd. 

Ond  canmil  mwy  llesol  yw’th  donau  brigwynion7 
Pan  byddant  yn  cario  trysorau  y ne’; 

Y Bibl  i bagan,  a garia  y wendon, 

I eithaf  pellfaoedd  Ynysoedd  y De; 

Wyt  megys  gwas  ufudd  i holl  gymdeithasau 
Daionus  a fíurfiwyd  dan  fendith  y nen, 

I brysur  hyrwyddo  lledaeniad  terfynau 

Hoff  deyrnas  yr  Iesu,  yn  Arglwydd  a Phen. 

Y Pagan  yn  nghanol  pelldiroedd  gwyllt  Affrig, 

Pan  bydd  yn  ymgrymu  wrth  orsedd  yr  lor, 

A ddiolch  am  danat  mewn  iaith  enynedig, 

Prif  fater  ei  weddi  fydd  diolch  amfôr; 

Dy  donau  mynyddig  a gariodd  y llongau, 

Fu’n  llwythog  o eiriau  tragwyddol  y nef, 

A thros  dy  wyrdd  wyneb  y daeth  y cenhadau, 

Pa  ryfedd  y mola  mor  felus  ei  lef. 

Ond  beth  pe  dynoether  dy  ddyfnder  ofnadwy? 

A gwel’d  dy  guddleoedd,  ysbeilydd  y byd; 

O’r  dirif  drysorau  a ddygaist  trwy  ofwy, 

Oddiar  y dewr  forwr,  drwy’r  oesau  o hyd, 

Dy  ogofâu  erchyll,  i’r  rhai’n  sugndynaist 
Aml  lestr  ysblenydd  fu’n  rhwygo  dy  don, 

A llefau  y morwr  mewn  gwawd  ddiystyraist, 

Cyd  chwerddaist  a’r  corwynt  yn  ingoedd  ei  fron. 

Ti  ruthraist  o’th  garchar  yn  ddiiiw  dialgar, 

A boddaist  fyd  cyfan,  ond  teulu’r  Tad  No; 


34 

Dy  donau  gwallgofus  orchuddiodd  y ddaear, 

Pob  bryn  a phob  mynydd,  pob  dyffryn  a bro, 
Ac  hefyd  heb  arbed,  dros  brydferth  ddinasoedd, 

Y gain  Gantre  r Gwaelod  y rhuthrodd  dy  li, 
Gan  gladdu  heirdd  dyrau,  a chywrain  balasoedd, 
A theg  adeiladau  fu’n  uchel  eu  bri. 

Pan  ydoedd  hoff  danau  y delyn  hudolus 
Yn  arllwys  per  dônau  yn  ddifyr  trwy’r  fro; 

A’r  beirddion  teuluaidd  yn  canu  cân  felus, 

Am  ddewrder  y Cymry,  a u difyr  fwyn  dro; 
A’r  tyner  rianod  yn  mrig  yr  hwyr  hafaidd, 

Yn  casglu  tlws  flodau  hyfrydber  eu  sawr; 

Ond  eto  ti  ruthraist  yn  elyn  cawrfilaidd, 

A chladdodd  dy  donau  y Gantref  hoff  fawr. 

Un  diwrnod  pan  ydoedd  dy  donau  aflonydd, 

Fel  cadfeirch  cynddciriog  dan  d’wsiad  y gwynt 
A hwyl  llong  ddisylw  yn  wawd  i dy  stormydd, 
Nid  oedd  a ataliai  dy  ymchwydd  na’th  hynt; — 
Ond  ah!  wele  Iesu,  dy  Grewr,  yn  sathru 
Dy  wyneb  cynhyrfus, — llewygaist  gan  fraw, 
Ceryddodd  dy  falchder,  a’th  donau  uchelfru, 
Siariadodd  i gysgu,  ar  godiad  ei  law. 

Blin  adrodd  dy  helynt,  adgofio  dy  droion 
Sy’n  bethau  a rewant  y gwaed  dan  y fron; 

I’th  fol  ti  a lyncaist  ryw  ddirif  fywiolion, 

A chyfoeth  diderfyn  sy’n  ngwaelod  dy  don; 

Ac  hefyd  cyn  yma  dy  wyrdd-ddwr  a gochwyd 
A dynol  waed  hefyd,  yn  ymgyrch  y gâd, 

Yn  swn  taranfolltau  dy  bysg  a ddychrynwyd, 
Methasant  hwy  sefyll  yn  dystion  o’r  brad. 

Ond  eto,  mor  ddifyr  yw  rhodio  dy  draethell, 

Gan  gasglu  y perlau  sy’n  britho  dy  lan, 

A gweled  y llongau  yn  nofio  o hirbell 
Dy  donau  fel  Elyrch,  a’r  wybr  yn  gân ; 

Mae’r  olwg  yn  swynol,  y badwr  yn  canu, 

A’r  pysgod  yn  neidio  hyd  wyneb  y don, 


35 


Y plant  yn  ymdrochi,  a rhai  yn  difyru 

Eu  huuain  wrth  weled  dy  agwedd  mor  lon. 

Yr  haul  sydd  yn  tywallt  ei  siriol  belydrau, 

Gan  wisgo’r  fron  ddeiliog  a gemau  dirif, 

A'r  llechwedd  yn  gwisgo  ei  mantell  ö flodion, 
Gan  ollwng  ei  darlun  ar  íÿnwes  dy  lif, 

A’r  goedwig,  fel  cydgerdd  (prif  oriel  yr  ednod) 
Yn  fyw  o ganiadau,  mor  ddifyr  mae’r  cor 

Yn  arllwys  anthemau;  Oî  ddifyr  fwyn  gyfnod, 
Eu  cydgan  gy mysga  a thonau  y Môr. 

A gwrando  per  suad  yr  awel  neithdaraidd, 

Yn  ysgwyd  mwyn  danau  telynau  y wig, 

Ac  anian  yn  gwisgo  ei  mantell  rosynaidd, 

A’r  coedydd  heirdd  deiìiog  yn  uchel  eu  brig; 

Tra  natur  yn  agor  ei  llygaicl  yn  raddol, 

Gan  euro  copaoedd  talfryniau  ein  bro, 

A’r  aber  chwerthinllyd,  a’i  halaw  foreuol, 
Gofleidia  dy  wendon  ar  wely  o ro. 

Mae’th  wyneb  yn  brydferth,  dan  awel  y borau, 
Fel  un  ar  ddihuno  ’nol  gorphwys  dros  nos; 

Yn  araf  ymsymud  y gwelir  dy  donau, 

Yn  wir  0!  for  eang  mae’th  olwg  yn  dlos; 

Y chwaon  sy’n  chwareu  ar  wyneb  dy  ddyfroedd, 
Gan  ffurfio  heirdd  ddolydd  yn  fll  ac  yn  fyrdd, 

A rheini  fel  llenyrch  o eang  ddyffrynoedd, 

Dy  wyneb  arliwiwyd  o lâs  ac  o wyrdd. 

Y gwlanog  niwl  bolwyn  a geir  ar  adegau, 

Fel  nofiawl  ynysoedd  ar  wyneb  y don, 

Gan  araf  ymrodio  ar  draws  dy  wyrdd-donau, 
Fe’i  gwelir  yn  brydferth  o ochr  y fron, 

Pryd  arali  fel  cwrlid  dros  erchwyn  dy  wely, 
Ymestyn  i’th  guddio  o’r  uaill  lan  i’r  llall; 

A’r  chwaon  pereiddlon  i’th  suo  i gysgu, 

A natur  yn  siglo  ei  baban  heb  ball. 

Y morwr  pryderus  a wylia  dy  agwedd, 

Pan  byddi  fel  yma  yn  huno  mewn  hedd; 


36 


A'r  wybr  seirianliw  a gwrid  o eiddigedd, 

Yn  trwsio  a’i  chymyl,  i’r  huan  ei  sedd; 

A’r  balmaidd  awelou  yn  araf  ymrodio, 

Ar  hyd  dy  frith  wyneb  yn  dawel  eu  si ; 

A’th  donau  yn  chwerthin  rhwng  cysgu  ac  eífro, 

Fel  baban  y bore  y gwelir  dy  li’. 

Ar  hyd  dy  faith  wyneb  dy  donau  chwedleuant, 

Wrth  deithio’n  mlaen  rhagddynt  yn  araf  eu  hynt; 

AY  awel  hudolus  y teg  ymddiddanant, 

Cyfeillach  a gadwant  mor  ddifyr  a’r  gwynt; 

Adroddant  i’w  gilydd  eu  teithiau  pellenig, 

A’r  amryw  olygfa  a welsant  ar  daen, 

A’r  naili  a edrychai  ar  y llall  yn  garedig, 

Ni  welwyd  cyfarfod  difyrach  o’r  blaen. 

Mae’r  wybr  yn  dawel,  y morwr  calonog 
A leda  ei  hwyliau  yn  ddifyr  i’r  daith, 

A chwery  ei  faner  ’n  yr  awel  odidog, 

Ac  yntau  a gana  yn  felys  ei  iaith; 

O’r  porthladd  daw  allan,  ei  daith  a anturia, 

A’i  galon  yn  rymus  i wyneb  yr  aig; 

Wrth  gefnu  draw  weithion,  ei  amben  ysgydwa, 

Yn  arwydd  o fíarwel  i’w  anwyl  hoff  wraig. 

Ei  long  fel  yr  ellyn  a hollta  dy  ddyfroedd, 

A’i  hwyliau  ar  brydiau  gusanant  y don, 

Yn  mlaen  ti  a’i  hyrddi  am  fyrdd  o filltiroedd, 

Tra’r  morwr  yn  canu  yn  llawen  ei  fron ; 

A’r  mil  for-forwynion  yn  llys  y gwerddonau, 

Roent  engraifft  odidog  o gyd-gerdd  mor  fwyn, 

Rhyw  oslef  adieithrol  yw,  chweru  ar  glustiau 
Y morwr  gorlawen,  a theimla  ei  swyn. 

Ond’AhîJdyna’r  olwg  i raddau’n  cyfnewid, 

Mae’r  nefoedd  yn  gwrido,  mae  sî  yn  y gwynt, 

Mae’r  wybr  yn  gymylog,  ceir  storm  fe  debygid, 

Nid  yw  yr  olygfa  i’w  gweled  fel  cynt. 

Y Dymestl  Aderyn , a’i  oerllef  alaethus, 

Prif  herodr  ystormydd  a glywîr  o draw; 


37 


Tlp  welwcb  y bore,  oeild  olwg  wenieitbus, 

Y morwr  dewr  galon  a ddaliwyd  a braw. 

Mae’r  storm  ar  ymesgor, — ar  gaerau’r  mynyddoedd 

Y machlud  yr  huan, — ymddua  y nen! 

Ei  edyn  a estyn  y cwmwl  trwy’r  nefoedd, 

Y dymestl  a gasgia  ei  lluoedd  uwcli  ben, 

Mae  natur  yn  methu  anadlu  yr  awrhon, 

Iihyw  dduwch,  tawelwch  sy’n  gwisgo  y bya; 
Ond  tori’r  distawrwydd  wna  dirif  och’neidion 

Y morwr  pryderus  newidiodd  ei  bryd. 

Fel  brenin  goruchel  ti  gasgli  dy  senedd, 

Y boreu  ofnadwy  cyn  dechreu  y gâd; 

Elfenau  y cread  nesânt  yn  eu  mawredd, 

I drefnu  y gorchwyl  er  llunio  y brad; 

Tynghedi  y corwynt  i gasglu’i  alìuoedd, 

A’r  cwmwl  caddugawl  i gynull  ystor, 

A’r  daran  a ollwng  ei  magnel  o’r  nefoedd, 

Y gwib-fellt  fílamgochion  gyd  weithiant  a’r  mor. 

Gollyngir  y trymwynt  fel  cadfarch  i ruthro 
O’i  loches  diarswyd  dros  lechwedd  y fron, 

A swn  ei  weryriad  yr  adsain  yr  ogo’, 

Ymruthra  i’th  wyneb  gan  dorchi  dy  don, 

A thithau  fel  cawrfil  a’th  ffroenau  chwyddedig, 

Yn  ymladd  i’w  erbyn  a ffôm  ar  dy  safn; 

Dy  eigion  grychferwa  fel  crochan  berwedig, 

Cyfodi  o’th  waelod  i’w  wyneb  bob  dafn. 

Catrodau  dy  ddyfnder  wrth  adsain  y eorwynt, 

A gydymfyddinant  i’r  ornest  ynghyd, 

A thon  ar  ol  ton,  yn  ddifîyn  ei  helynt, 

Gan  rym  a ymgodant  i nchder  y byd ! 

Dy  ddirif  breswyiwyr  yn  nydd  yr  ymdrechfa, 
Ymlechant  o’r  cyffro  yn  ogof  y graig; 

Eu  gwely  anesmwyth  nid  yw  yn  orphwysfa, 

Y diwrnod  y brwydra  y corwynt  a’r  aig. 

F 


38 


Taranau  ymdreiglant  ar  balmant  y nefoedd, 

Gan  rwygo’r  cymylau  o’u  deutu  yn  ddellt; 

A cherbyd  y dymestl  a’i  rhuthrawg  fyddinoedd, 
Wrth  erlyn,  o’i  chantau  y rhuthra  y mellt; 

Dy  frochus  benrhynoedd  a rwygant  gafodydd, 

O’r  cochion  ufulfellt  wrth  ymgais  a thi; 

AT  daran  a drenga  yn  mro  yr  wybrenoedd, 

AT  dreigiau  cynddeiriog  draflynca  dy  li’. 

Yn  adsain  chwibianiad’r  elfenawg  fyddinoedd, 

Y morwr  gwrolaf  a ddaliwyd  a braw; 

Er  ymbil,  for  byddar  i’w  weddi  a’i  ingoedd, 

Diystyr  a fyddi  er  codi  ei  law ! 

Fel  blewyn  disylwedd  ar  war  y trychionlli, 

Ei  long  ef  a welir  yn  wawd  gan  dy  don, 

Yn  cael  ei  chwyrn-luchio  trwy  ddanedd  y weilgi, 
Ac  yntau  mewn  arswyd  a braw  tan  ei  fron. 

Ond  ha!  wele’r  cwmwl  yn  dechreu  ymgilio, 
Boglynau’r  ffurfafen  lygadant  gerbron; 

Y dymestl  aeth  adref  i’w  gwely  dan  rüo, 

Fel  meddwyn  hurtiedig  y gorphwys  y don. 

Ar  gaerau  y dwyrain  y gwelir  y wawrddydd 
Yn  chwareu  ei  haden,  gan  ruddo  y nen, 

A’r  cwmwl  symudliw  yn  nofio’r  wybrenydd, 

A’r  lleuad  dan  huno  ogwyddodd  ei  phen. 

Draw,  draw  wele  osgordd  y boreu  yn  agor, 

Yn  eitha’r  dwyreinfyd,  i’r  heulwen  y ddor, 
Gael  iddo  ddod  allan  o’i  babell  aneisor; 

Croesawir  ei  wyneb  gan  gydgan  y mor; 
Hyawdledd  y wendon  a ddeffry  ganiadau 

Y corau  adeiniog  oddeutu  y lan; 

Gwefreiddir  holl  anian  yn  swn  yr  anthemau, 

Rhyw  gydgerdd  ddieilfydd  orlanwa  bob  man, 

Y morwr  draw  w'elir  fel  un  ar  ddihuno, 

Yn  dechreu  dadebru  ’nol  lludded  y nos, 

Ei  ael  wleb  a wisga  ryw  wên  hawddgar  eto, 

Yn  wylnos  y storm  caiff  olygfa  dra  thlos; 

Ei  lestr  wrauafa  y tonau  aflonydd, 


39 


A chenfjdd  yr  enfys  dryliwiog  o draw, 

Yn  chwareu  a phelydr  yr  heulwen  ysbletìydd, 
Yralidiwyd  o’i  fynwes  bob  goíid  a braw. 

Ail  leda  ei  hwyliau  y rhai  a gusenir 
Gan  dyner  awelon  wrth  deithio  dy  lif; 

A’th  ddyfroedd  cymysglyd  fel  drychau  a loewir, 
A’r  pysgod  chwareugar  a welir  heb  rif; 

Y morwr  a bletha  ei  ddifyr  ganiadau, 

Tra’r  tonau  o dano  yn  gwenu  yn  llon, 

Oífrymai  ei  ddiolch  i Dduw  y dyfnderau, 

Am  ddoíi  y weilgi  a ífrwyno  ei  don. 

Ynysoedd  a welaf  yn  codi  eu  penau, 

Ynghanol  tarth  liwydwyn,  a mwynder  ynglyn, 

Rhyw  olwg  fynyddig  yn  awr  a ganfydda, 

Daw  heibio  dan  ganu  i Ynys  y Dyn ; 

Mynyddoedd  Eryri  a’i  rhieidr  ysgythrog, 
Eryrawg  gastelli  yn  mroydd  y neri, 

A genfydd  a’r  cwmwl  fel  talaeth  odidog, 

Yn  edrych  yn  brydferth  o amgylch  eu  pen. 

Ac  adref  y dychwel  i’r  porthladd  dymunol, 

Gan  syllu  ar  ddirfawr  ryfeddod  yr  Ior; 

Ynghanol  gwerdd-donau  y weilgi  aruthrol, 
Rhyfeddod!  rhyfeddod  yn  ddiau  yw’r  Mor; 

A chyfyd  ei  feddwl  at  for  mawr  ei  gariad, 

Y fynwent  dragwyddol  i bechod  a bai; 

A’r  nefol  ddedwyddwch  heb  arno  derfyniad, 

Yn  eitha’i  orlanw  heb  arno  byth  drai. 


ENGLYN  r R CWMWL. 

Noíio  ar  gant  y nefoedd, — ac  yfed 
0 gyfoeth  y Moroedd, 

Wna'r  digwl  gwmwl  ar  g’oedd, 

A gollwng  dwfr  o’i  gelloedd. 


40 


BRWYDIi  ALMA. 


Barnwyd  y Bryddest  hon  yn  Gyd-fnddngol  ag  eiddo  I.  G.  Aled,  ju 
Ëisteddfod  Treflynon,  Ionawr  laf,  1855. 


Ymddyrcha  fy  awen  a gwel  yr  oîygfa 
Frawychus  a gwaedlyd  ar  fryniau  yr  Alma; 

Gwel  yno  galanedd — y Bidog  a wridir, 

A gwaed  dynol  heddy  w y cleddyf  a feddwir. 

Er  tynu’r  oîygfa  efallai'n  fwy  cywir, 

Nyni  a ddychwelwn  i waelod  y coed-tir; 

Lle  gorphwys  y lluoedd  y noson  flaenorol, 

Gan  hulio  y morlan  a’r  dyffryn  eangol; 
Gorchuddient  y bryniau  a’r  llechwedd  cyfagos, 

A dyna  lle  cadwai  y Dymestl  ei  hwylnos; 

Y noswaith  oedd  arlun  o’r  diwrnod  dyfodol, 
Tywalltai  yr  awyr  ei  chynwys  llifeiriol, — 
Agorwyd  pyrth  llydain  y tyrfus  daranau, 
Gollyngwyd  y gwib-fellt  yn  rhydd  o’u  cadwynau ; 
Drwy’r  noswaith  ofnadwy  fe  ruaiT  dwyreinwynt, 
Ac  angau  ymwibiai  ar  aden  y corwynt: 

Cymylau  digofus  fel  erchyll  fyddinoedd, 

A hyrddiant  eu  gilydd  hyd  wyneb  y nefoedd; 

A thonau  cynddeiriog  y mor  yn  ymdreîglo, 

Yn  foryn  ar  foryn,  gan  boeri  a rhuo, 

Pob  ton  a agorai  ei  safn  mewn  digllonedd, 

Pob  moryn  ddangosai  ry w erchyll  gynddaredd ; 
Ochneidiai’r  nos  feliy,  drwy’r  gwerllys  ymhobman, 
Ar  aden  y bore  prysurai’r  gyflafan; 

Cyflymai  ymìithriad  pob  byehan  fynudyn, 

Fel  ebrwydd  ddisgyniad  y tywod  raewn  gwydryn; 
Tra’r  cleddyf  yn  huno'n  ei  wain  yn  ddiogeì, 

Ac  angau  yn  ilechu  yn  nghysgod  y fagnel. 

Oî  olwg  or-bruddaidd  sydd  yma  i’w  chanfod, 
Tosturi  a Heddwch  yn  wylo  yu  nghyd; 


41 


Rhyw  ddurpar  ofnadwy  ar  gyfer  y diwrnod, 

A gofir  mewn  galar  gan  filoedd  trwyr  byd; 

Hir,  hir  y bu  Heddwch  yn  hyfryd  deyrnasu, 
Tangnefedd  dymunol  yn  llenwi  y llawr, 

A’r  arfau  dinystrol  am  ysbaid  yn  cysgu, 

Ond  wele ! deffroant  gan  dincian  yn  awr. 

Y Fagnel  a’r  Cleddyf,  yn  hir  segur  oeddynt, 

Y March  a’r  Marchogwr  chwareuent  yn  nghyd ; 
Gefeiliau’r  Llywodraeth  heb  swn  morthwyl  ynddynt, 
A Masnach  yn  rhwysgfawr,  Unbenes  y byd; 
Teyrnasoedd  y ddaear  fel  llon  gyfeillesau, 

Yn  siarad  a’u  gilydd  yn  llawen  eu  llais, 

Nes  araf  grynhoai  rhyw  ddu  gwmwl-resau, 

A’r  Aiíth  elai’n  gryfach  mewn  gormes  a thrais. 

I borthi  ei  thrachwant  traflyncai  deyrnasoedd, 

A’u  lluaws  taleithiau, — O ! mor  wancus  ydoedd; 

Y trachwant  anniwall  nis  gallai  ei  dori, 

A’i  safn  a agorai  i lyncu  hen  Dwhci! 

Anfonodd  ei  lluoedd  arfogion  ysglyfgar, 

Y rhai  a ruthrasant  i’r  anrhaith  aT  anwar, 

Ar  genedl  ddiniwaid  gan  dynu  cleddyfau, 

A gosod  i’w  herbyn  holl  rym  eu  magnelau; 

Wrth  wel’d  y trahausder,  Llew  Prydain  gynhyrfodd, 
A’i  fwng  cenedlaethol  yn  ddigllon  ysgydwrodd, 

Ei  w'aed  a orferwodd,  a’i  ruad  dychrynllyd 
Ddadebrodd  yr  Eryr  i ruthro  yn  unfryd; 

Pwy  ddeil  i’w  digllonedd  ? Nid  ffyrnig  Arth  Russia, 
Mal  dcngys  y foru  ar  lethrau  yr  Alma! 

O ! Alma  anhynod,  pwy  wyddai  am  dani 
Ar  len  daearyddiaeth,  yn  sibrwd  drwy’r  llwyni, 

Nes  lliwio  ei  ffrydlif  gan  gochwaed  y Brython, 
Cysegrwyd  hi  bellach  i suo’n  hanwylion ; 

Pihyw  ardal  anenwog  yn  wir  oedd  ei  llethri, 

Ei  phenaf  amrywion  oedd  gwres  maw  r ac  oerni; 

Ond  bellach  hi  gerfiwyd  ar  fyrdd  o galonau, 

A bydd  yn  ddiareb  am  lawer  o oesau; 

Lle  cwympodd  ein  cedyrn  ar  fryniau'r  Crimea, 
Addurna  bob  mawrnad  fel  cynt  hen  Gilboa; 


42 


Fe’i  cofir  mewn  galar  gan  filoedd  o weddwon, 
Amddifaid  a’i  dysgant  fel  “gair  teulu,”  weithion; 

Fe  laddodd  ei  filoedd  o ddewrion  blant  gwragedd, 
Byth  mwy  fe’i  cyfrifir  yn  brif  faes  calaneddî 

Pan  ydoedd  y wawrddydd  o‘i  hnn  yn  ymysgwyd, 

Y llethrau  dadseiniol  gan  udgorn  floedd  siglwyd; 

A chyffrawd  gwroniaid,  athinciad  yr  arfau, 

A greodd  dôn  newydd  yn  adsain  y bryniau. 

0!  fore  ofnadwy’r  ugeinfed  o Fedi, 

Yr  udgyrn  a seinient  yn  hirllaes  yn  awr, 

A’n  lluoedd  a welid  fel  llewod  yn  codi 
Oddiar  y llechweddau  cyn  toriad  y wawr; 

Eu  harfau  tryloewon  a wranent  y wawrddydd, 
Ad-daflent  ryw  lewyrch  brawychns  drwy’r  fro, 

Gan  adsain  eu  tinciad  wrth  symud  drwy’u  gilydd, 
Tynerwch  a theimlad  a yrwyd  ar  ffô. 

Ah!  ah!  dacw  filoedd  o lydaiti  fanerau, 

Yti  chwifio  drwy’r  awel  hyd  lechwedd  y bryniau, 

Y Llew  yn  blaenori  a’r  Eryr  adeiniog, 

Yn  dilyn  yn  drefnns  mewn  agwedd  fyddinog; 

Mae  nghalon  yn  pallu  wrth  imi  rag-ganfod 
Trychineb  dyfodol  ddadblyga  y dìwrnod; 

St  Arnaud,  a Raglan,  y dewr  Faeslywyddion, 

A chwifient  y cleddyf  o flaen  yr  arfogion; 

Gweryriad  chwyrn-gadfeirch,  ac  adsain  tabyrddau 
Sy’r  awrhon  yn  llenwi  yr  eang  ororau, 

Y ddaear  lle  safent  sydd  megys  yn  crynu, 

Tra  natur  ei  hunan  yn  methu  anadlu; 

Y gwres  annioddefoì  sydd  arlun  o’r  loesau 
A lethant  ein  dewrion  ar  fyr  i ffwrn  angau; 

Aent  rhagddynt,  aent  rhagddynt  am  amryw  filldiroedd, 
Draw  mheli  ar  eu  cyfer  mae’r  câs  wrth-fyddinoedd 
Yn  hulio  copaoedd  yr  uchel  glogwyni. — 

Wel ! wel  dacw’r  ddwyblaid  yn  tynu  y cledd, 
Swyddogion  cyngreiriol  ein  gwlad  sydd  yn  delwi, 
Pob  gewyn  estyna,  ffÿrniga  y wedd; 

O’u  blaen,  ar  eu  cyfer  mae’r  afon  ddolenog, 

Fel  pe  byddai’n  dychryn  gan  geisio  lle  i ffoi, 


43 


Rhag  cael  ei  thryferwi  gan  dànan  llofruddiog, 

Trw'y  waelod  y dyffryn  mae’n  gorwyllt  gylchdroi- 

Y gâd  sydd  yr  awrhon  yn  ngolwg  eu  gilydd, 

0 ! 'r  gloewon  gleddyfau  mewn  syched  draw  sydd 
Yn  enyn  pelydrau  ar  ochrau  y bronydd, 

A hwtion  dirmygus  yn  dianc  yn  rhydd; 

Ar  hyn  dyna  ergyd  o glogwyn  ysgythrog, 

Yn  rhuo  i wrared  i waelod  y cwm, 

Yr  hon  a atebid  gan  gaw7od  gynddeiriog 
0*danllyd  belenau  yn  gymysg  a phlwm. 

Yn  ystlys,  yn  ystlys  gwryr  Ffrainc  a’r  Prydeiuwyr, 
Gyd-gerddant  yn  wrol  i’r  bryniau  yn  awr; 

Meib  Gomer,  a’r  Tyrciaid,  a’r  glewdon  Albanwyr, 

A’r  gelyn  a dorant  yn  lluoedd  i r llawr; 

Tra’r  llongau  yn  lluchio  y tanllyd  belenau, 

Y rhai  a esgorant  ar  angau  ei  hun; 

A gwnaethant  alanas  ar  hyd  y llechweddau, — 

Ehyw  farwol  genhadau  yn  wir  oedd  pob  un, 

Ein  milwyr  a lament  fel  “ceirw’r  mynyddau” 

I fynu  y creigiau,  er  tân  y magnelau, 

Tra  bloeddiai’r  llywyddion,  i’w  brwd  galonogi : — 

“Ewch  rhagoch,  ewch  rhagoch,  mewn  nerth  a gwrhydri, 
Gorchfygwch,  gorchfygwch  y dewrion  fyddinoedd, 

A sathrwch  ar  falchder  holl  Russia  a’i  lluoedd. 

Bydd  heddyw  yn  ddiwrnod  a gofir  yn  ddiau 
Gan  Eurob  a’r  byd  ’mhen  llaw7er  o oesau; 

Bydd  bryniau  yr  Alma  ’n  golofnau  o’ch  dewrder, 

I nodi’ch  gwroldeb  ’mhen  llawer  o amser.” 

Pob  dyfais  arferwyd  pryd  hyn  i’w  llesteirio — 

Celfyddyd  ar  egni — pentrefydd  yn  fílamio, — 

Colofuau  cymylog  o fwrg  yn  gorchuddio 
Y llethrau,  tra’r  pelau  trwy  hwn  yn  ymwibio. 
Cudd-gloddiau  angeuol  yn  chwydu  celanedd, 

Pob  clogwyn  arllwysai  rhyw  farwol  gynddaredd. 

I waelod  y dyffryn,  cenhadau  marw7olaeth, 

Yn  ’storm  o belenau  ddisgynent  yn  nghyd, 


44 


Gan  dorclii  y llethrau  yn  ngryra  tn  difrodaeth; 

Er  hyny’n  gwroniaid  ant  rhagddynt  i gyd. 

Y glewion  Gossaciaid  ar  benau’r  clogwyni, 
Arllwysenfc  gawodydd  digoíns  trwy’r  llethri — 
Disgyna  fel  cesair  cu  hanfad  beleni; 

0 ddiwrnod  a goíîr  mewn  galar  trwy’r  byd. 

Er  hyny’r  Brythoniaid  a’u  hen'wog  gad-Iywydd, 

Yn  golofn  ddiysgog,  anturiant  y bronydd; 

Er  iddynt  gyfarfod  ystorm  o belenau, 

A rnarwol  gynwysiad  y trymîon  gyfiegrau. 

Gwroniaid  tir  Gwalia  a sathrent  y llethrau, 

Yn  nerth  a gwrhydri  eu  henwog  gyndadau; 

Er  cwympo’u  swyddogion  yn  lluoedd  o’u  deutu; 

Ac  Angau  mewn  balchder  yn  awr  yn  crechwenu; 

Fel  llewod  hwy  ìamant  y lleehwedd  daneddog, 

Gan  wneuthur  galanas  o’r  gelyn  bygylog; 

Bhyw  farwol  adwyau  a w?na  eu  hergydion, 

A’r  ddaear  a huliant  a tho’r  trancedigion, 

Tra’r  gelyn  ystyfnig  oddiar  y llechwreddau 
Yn  arllwys  i’w  herbyn  y marwol  gawodan, 

Y rhai  a rudd-gochent  yr  afon  gynhyrfus 

A gwaed  lladdedigion, — 0 ! olwg  frawrychus. 

Er  hyny  ’mlaen  rhagddynt  yn  brysur  anturiant, 

Afr  llechwedd  ofnadwy  yn  gyflym  enillant. 

Pelenau  y Russiaid  fel  gwlaw  yn  Mehefin, 
i Ddibrisiai  ein  dewrion  mewrn  gwaed  oer  cysefiu; 
Gwrroldeb  eu  calon  a wdsga  eu  gwyneb 
A hyfder  ì wrthladd  cenhadau  marwoldeb; 

Eu  henwog  gad-lywydd  a lefa, — aEwch  fechgyn, 

A chleddw’ch  y bidog  yn  mynwxs  y gelyn.”  , 

Ni  wybu  ein  Harwryr  pa  beth  yw  enciliad, 

Ond  rhuthrant  i’r  yragyrch  mewn  chwyrn  ymosodiad, 

1 fynu  y creigiau,  fel  glewion  hwy  ddringent 
I wyneb  y gelyn,  a’i  nerthoedd  a sathrent, 

Fel  crinddail  yr  Hydref  ar  wyneb  y dolydd, 

Y gwelid  y Russiaid  dan  draed  ein  carenydd; 

Pob  milwr  wrth  gamru  i wyneb  y gelyn 
Ddangosai  mor  ofer  oedd  sef)rll  i’w  erbya. 


45 


Ha ! daew’r  Albanwyr,  fel  dreigiau  y rhutlirant, 
A’r  gelyn  ystyfnig  â’u  bidog  a frathant. 

Yr  awchus  gleddyfau  a fedai  y lluoedd, 

A’u  cadfeirch  a rwygant  y cedyrn  fyddinoedd, 

Er  rhuo’r  magnelau  yn  awr  i’w  gwynebau, 

Gan  boeri  eu  dinystr  ar  hyd  y llechweddau; 

Ein  milwyr  calonog  ymdeithient  yn  eofn, 

Mewn  perífaith  ymfíurfiad  yn  golofn  ar  golofn, 

Fel  creigiau  diysgog,  heb  ddim  a’u  llesteiria, 

Tra’r  llenyrch  o’u  deutu  yn  ddinystr  a chwalfa» 
A’r  gwaed  yn  afonydd  yn  lliwio  y ddaear, 

Ac  angeu’n  eangu  holl  ddrysau  ei  garchar. 

Y bryniau  rhuddliwiog  yn  awr  enillasant 
A'r  llydain  faneri  cyngreiriol  a chwifiant 

Ar  Alma!  och!  Alma,  tra’r  gelyn  .gwallgofus 
Yn  ífoi  gydag  anrhefn  mewn  gwarth  cywilyddus. 

Y gair  “ Buddugoliaeth  ” a redai  fel  trydan 
O fynwes  i fynwes,  a thorai’n  floedd  allan 
Yn  fonllef  fyddarol  er  cymaint  y lladdfa, 

Nes  adsain  holl  fryniau  rhuddliwiog  yr  Alma; 
A’r  gelyn  enciliai  fel  tonnau’r  dyfnderoedd — 

Yn  cilio  o’u  hymgyrch  ar  sail  y mynyddoedd. 

Er  cwympo  o’u  dewrion  ar  faes  y trychineb, 

Eu  henwau  argraífwyd  ar  rol  anfarwoldeb; 

Eu  breichiau  cyhyrog  ni  phlygai  un  gelyn 

Er  rhuthro’n  golofnau  ofnadwy  i’w  herbyn; 

Ni  cha’dd  yr  un  frwydyr  yn  wir  ei  chofnodi 
Ar  len  hanesyddiaeth  erioed  yn  ail  iddi, 

Mae  yno  ryw  olwg  frawychus  iV  chanfod — 
Bhyw  dranoeth  ofnadwy  i deimîad  y byw; — 

Y ddaear  a hiliwyd  â meir'w — och!  ddifrod — 
Mae’m  calon  yn  crynu,  a’m  teimlad  yn  wyw: 

Tra’r  llefau  syfrdanol  yn  rhwygo  yr  awyr, 

A’r  gair  u Buddugoliaeth  ” yn  siglo  y wlad; 

A chynwrf  gwallgofus  y dewrion  ryfelwyr 
Mewn  cymysg  orfoledd  ar  derfyn  y gâd. 

0 gesail  pob  clogwyn,  oddiar  y llechweddau, 

Y clywir  dolefau  angeuol  yn  awr; 

G 


46 


Y miloedd  ctwyfedig  ’íi  ymdrechu  âg  atigau, 

Ac  eraill  yn  cripio  yn  llesg  hyd  y llawr. 

Ehyw  ddarnau  o ddynion  sydd  yma’n  faledig— 
Aberthwyd  ar  âîlor  wallgofus  y gâd — 

Ehai’n  marw!  rhai’n  ochain  yn  haner  trancedig— 
Brawychus  ddolefáü  sy’n  rhwÿgo  y wlad. 

Y ddaear  a hiiiwyd  am  amryw  filltiroedd, 

A chyríf  lladdedigion  y brithir  y tir ! 

Ehy  ddrud  ydyw’r  goncwest — fe’i  prynwyd  â miîoedd 
O ddewrion  blant  gwragedd ! rhy  ddrud  ydyw’n  wir. 

Ysbeiliwyd  aml  briod — gwnaed  myrdd  yn  amddifaid! 
Agorwyd  erch  ddrysau  trueni  a gwae. 

Os  prynwyd  yr  Alma  â choch-Wáed  trueiniaid, 

Pa  le  mae  y miiwr?  pŵy  étyb  p’le  mae? 

0 Dduw ! galw  eilwaith  y cleddyf  i gy sgu, 

Ac  atal  y difrod  rhyfelgar  yn  awr; 

Drachefn  dyro  heddwch  i hyfryd  deyrnasu — 
Tangnefedd  a rhyddid  fo’n  llenwi  y llawr. 

Dynoliaeth,  gwladgarwch,  a chrefydd  sy’n  wylo 
Uwchben  lladdedigion  lluosog  y gâd; 

Amddifaid  a gweddwon  sy’n  trymlîyd  och’neidio — 

Dod  Heddwch — rhyglydda  roi  heddwch  i’n  gwlad. 


PENILLION 

Ar  Ymweliad  y Frenhine3  Yictoria  â Bangor,  íîydref  13,  1852. 

Mesur— “ Llw yn  On.” 

Wel  dyma  lawenydd  a enyn  ein  broydd, 

A Gwalia  bwygilydd  yn  rhydd  á fawrha; 

Ein  tirion  Yictori^  a gafwyd,  do,  yma — 

Bangoria  falchia  ar  ddiwedd  yr  ha’; 

Hwre  i’w  Mawrhydi!  adséinia’r  clogwyni, 

A Llanciau  Eryri  a rwÿgent  y nen; 

Pob  calon  ddychìama  o barch  i Yictoria, 

Pob  tafod  gy tuna  yn  barchus  i’n  pen. 

GW^d  Arfou  gynhyrfa,  a’i  thir  a drydana, 

^miloedd  ganmola  cin  Teyrn  heb  wahan; 

Ei  thrèfi  oleuir,  a’i  bryniau  gysegrir, 


47 


A’i  brotlir  a welir  yn  allor  ö dâíi ; 

Y Wyddfa  dderchafol!  a’i  bryniau’ü  dàn  ysol, 

A’r  Seiriol  ymsigla  fel  baban  mewn  cryd; 

Gwyr  ifanc,  gwyryfon,  a’r  tichel  foneddion, 

Groesawant  o galon  brif  Fanon  y byd. 

Trwy  fwäau  addurnol  caiff  rodio’ü  urddasol, 

Mewn  rhwysg  ymerodrol  bydd  breiniol  pob  Ue; 

Y llwybrau  lle  cerdda,  addurnir  â blodau, 

A’i  chlódydd  adseinia  drwy  gonglau  y dre’ — 
<ÉVictoria!”  Victoria!”  adseiuia  y creigiau; 

Ac  etyb  pynt  Menai  mewn  adsain  uwchben— 

Hir  ocs  i Ÿictoria,”  ei  hil  á deyrnasâ 
Tra  byddo  haul  anian  yn  llwybro  y nen. 

Na  chryned  ei  gorsedd,  na  wywed  éi  mawredd, 

Ond  caffed  anrhydedd,  hir  hoedledd  heb  loes; 

A their-oes,  o’i  dyblu  a gaffo'i  deyrnasn ; 

Na  phrofed,  na  weled  nn  gofid  drwy’i  hoes; 

O’r  orsedd  ddaearol  esgyned  ifr  nefol, 

Ac  yno’n  drag’wyddol  caiff  orsedd  y ne'; 

A’n  T’wysog  mewn  mawredd  esgyno  i’w  gorsedd 
Mewn  parch  ac  aurhydedd,  hir  lanwed  ei  lle. 

ENGLYNION 

Ar  Yrrmdawiad  Mr.  Daniel  Parry,  Gyrwr  y Llythyr-gerbyd  o 
Bwllheli  i Fangor,  yn  ngliyda  chyfeiriad  at  ei  arosiadyn  Nghaernarfon. 

Daniel  Parry,  ni  fwynhaẁn, — yma’n  awr 
Mo’i  wên  hoff  serchoglawn; 

Mae  hi’n  chwith  am  na  chaẃn 
Fwynderau’i  gynfan  diriawn! 

Fe’n  gyru  i mewn  i Fangor  mwy — ui  chawn 
Heb  na  chur  na  mawr-glwy’; 

Mintai  hen  ffrindiau — maent  hwy 
Yn  trymaidd  hebddo’n  tramwy. 

#*  Yn  Nghaernarfon,  lon  fawr  le, — y nnvyn  was, 

Mae’i  nosol  arosle;  ' 

Ar  ol  i’r  adgas  rail-iüay 
Ei  syfiyd  o’i  hen  safle. 


48 


Hoffeiddlwys  oedd  a ffyddlon, — a allai 
0 Vyllys  wnai’n  union; 

Ac  hwylus  oedd  o galon, 

Rhydd  o frad,  a rhwydd  ei  fron. 

“ Pell  o olwg  Pwllheli — adwaenir 
Enw  Daniel  Parri; 

Yn  Nghlynnog  Fawr,  freinfawr  fri — 
Caersalwg — fel  ceir  sylwi. 

Mawredd  goruwch  rnyrdd,  gair  uchel — a gaiff, 
Parch  gwir  a diymgel; 

Yn  llwyr  hyd  y fan  lle’r  el 
Hed  enw  ptraidd  Dauiel. 

Yn  ganwaith  mwy  ei  gynydd — y byddo 
Mewn  buddîant  dieilydd; 

Yn  ddinag  lle  bynag  bydd 
Ein  gwlad  ddadseinia’i  glodydd, 


DAU  ENGLYN  BUDDUGOL  I JOHN  FRANCIS,  Ysw. 

EEYNDERWEN, 

Llywydd  Cyfarfod  Llenyddol  Bethesda,  Arfon,  Rhag.  22,  1854. 
Gwr  hynaws  hawddgar  enwog — yw  Llywydd 
Ein  llu  mawr  talentog; 

Mae‘i  wen  i’r  awen  rywiog, 

Lofr  ei  gwedd,  fel  haf  i’r  gog. 

Hir  iechyd  i’n  FranOis  oruchel — fo 
Oes  fwyn  a thawel; 

Ein  nawdd  yw  y gwr  yn  ddigel, 

Llyw  a choron  yr  holl  chwarel. 

ENGLYN  BUDDUGOL.YN  EISTEDDFOD  MADOG. 
1851. 

Carnhuanawc— cawr  ein  hynys — gwnai’n  henw, 
Gwnai’n  hanes  yn  hysbys; 

Gwnai’r  delyn  syw’n  fyw  â’i  fys; 

0!  V mawr  wr — yma’r  erys. 


bethesda:  argraffwyd  gan  r.  jones. 


V 


■ . 

0 

> 


. 


ì 


